
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



d by Google 



d by Google 



r 




TnTTfTTfTTTr 

jifi-Agrip 

OQ 

UTFARARMINNING 



::j6NS MATTHlASSONAR -^ 

^ fr& 1822 til 1856 presta a» Arnarbali i "^ 

^ Olfusii, er andaMst ab Hjarbarholti fLaxilr- ^ 

>-c dal 9. okt. 18o9i (H 

^ ^' H 

H> GEFID UT AD TILHLUTUN OG i KOSTNAD o^ 

H> EKKJD HANS 06 ERFINGJA. ^H 

•r REYKJAVfK 1860. •^ 



^ 

lE^ 



f PBENTSMISJU fSLANDS. 
EINAB I)dlU) ARSON. . 



H 



lllllllllllli 




d by Google 



5ocvu. 37; 3. 1^ 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 

APRIL 6, 1931 



d by Google 



I. 

JFIAGRIP. 

Eptir ministerialbok Ogurs- og Eyrar prestakaUs i 
IsaQarSarsyslu er eg, Jon Matthiasson, f»ddur i 
teiman heim a6 Eyri vi8 SeySisfjorS 4. d. maiman- 
adar (Florianus) 1786 ogskirdurskemmri skim s* d. 
af in66urm68ur minni mad, Rannveigu Sigur5ard6ttur 
syslumanns a Hvitarvollum, Jonssonar, Slgurdssonar 
logmanns a Einarsnesi; skirnin var ataSfest iOgwr^ 
kirkjii 4. d. juniman. (Optatus) sama 4r, af faver^ 
andi sdknarpresti par, sera Teiti Jonssyni biskups, 
Teitssonar, Palssonar prests ad Eyri vid SkutuU;- 
Qdr6. 

Fadir minn var studiosus theologise Matthias 
^rSarson, Olafssonar, J6iissonar a Eyri vi8 SeySis- 
Q5r8 ; var 6lafur logsagnarij 16gr6ttuma8ur og merk- 
ismadur, fadir t)elrra morgu systkina: Jons vicddg- 
manns, Olafs sekret^ra, |>5r8ar students iVlgur(afa 
mins), Sigurdar i 6gri, Magniisar i Sudavik, Arna 
prests i Gufudal (afa stiptpr6fasts Arna Helgasonar), 
Solveigar, husfru Jons prests Sigurdssonar i Boiti i 
OnundarfirdI, og Ingibjargar husfru J6ns prests Sig- 
urdssonar a Rafnseyri ; er mikill aettleggur af t)eim 

1* 

Digitized by Google 



kominn og margir merkismenn, er nu lifa. Eona 
6lafs Idgsagnara \ar Gudnin Aniad6ttir prestsJ6ns- 
sonar & Hvitadal, og Ingibjargar Magniiedottur, Jons- 
sonar Idgmanns, og do hiin & Eyri hja foreldrum 
minum 4ri5 1785. En kona f>6r5ar students 6lafs- 
sonar 1 Vigur, og m65ir fo5ur mins Matthiasar var 
Margrfet Eiriksdottir prests a Hrepph61um, Oddssonar 
& Fitjum, en m65ir Margr6tar var Gudnin Da5a- 
d6ttir prests Halldorssonar { Steinholti. Margret 
var merkileg kona og laeknir g65ur. 

M65ir min var Rannveig Gu51augsd6ttir profast* 
Sveinssonar i VatnsfirSi, prests til Sta9ar d Snae- 
gaUastrOnd 1756, Kirkjubols i Langadal 1766, og 
a8 sf5ustu YatnsQardar 1780, hvar hann andaSist 
1807, er hann hafSi vend soknarprestur i 51 og 
profastur i34ar; hafdi hann utskrifast ur Sk&lholts- 
skfila 16 vetra og veri5 |)ar eptir skrifari lija Sig- 
ur8i syslumanni a HvitarvoUum. Sera Gufllaugur 
var £luggafa5ur maSur og vel laerdur, hoUur laeknir, 
gestrisinn og hof5ingi i sjon og reynd; kenndi hann 
QOlda pilta undir skola, er si5ar ur9u embaettismenn, 
Fa8ir hans var Sveinn Gu91augsson, er sl9ast var 
prestur a9 Hvammi i NorSurArdal, en ni68ir hans 
Helga J6nsd6ttir prests Jonssonar ad Sta9asta5; bun 
giptist Sveini presti, sem s6ra Jon hafdi upp ali8, 
og komi8 til mennta, blind, og var J)6 k011u8 hinn 
bezU kvennkostur. M68ur Rannveigar Gufllaugs- 
d6ttur og hennar settWlks hef eg ^egar &8ur gctiS. 

Fa8ir minn Matthias t>6r9arson faeddist i Vigur 
J 7 53, og 61st upp hj4 foreldrum sinum, hverrat)egar 

Digitized by Google 



er getiS; fekk hann I)egar i aesku fyrstu t)ekkingu 
a skolalaerdbmi, einkum latmu, hja s^ra Gudlaugi 
profi^sti i Vatnslirdi, og kom honum t)a5 si&aii ad 
g6du haldi, var hann svo settur i Skdlholtssk61a, 
dvaldi l)ar 6 vetur og utskrifaSist t)a5an 1773, tvi- 
tugur a5 aidri af skolameistara Mag. Bjarna Jons- 
syni meS g65u mannorSi baeSi fyrir 8i8fer6i og laer- 
dom, einkum hvad latinu ahraer9i, sem og fyrir 
framurskarandi Qor og fimleik. Eg heyrdi sjalfur 
hinn mikla merkismann, f^onald profast Bodvarsson, 
minnM t^annig Matthiasar sal., sem nu var sagtog 
dvallt til bins bezta — t>eir voru skoiabrffiSur 1 — 2 
vetur — ; lika hef eg se5 og lesid akoia-^estimoni- 
um fo5ur mins (sem nu er m^r horfid), meS eigin 
hendi meistara Bjarna ; vottaSi t>a9 hi5 h^rsagSa. 
Nokkur 4r ^ar eptir var Matthias i Vigur bji foSur 
sinum f>6r9i, — modir bans Margret var J>4 diin — 
unshanngekk ad eiga jomfru Rannveigu GuSlaugs- 
ddttur, sem pa var komin ad Kirkjuboli iLangadal, 
til foreldra sinna Gudlaugs profasts og Rannvelgar 
Sigurdardottur ; var bun faedd, ad pvi mer er Ijxis- 
ast, a Hvitarv511um arid 1754, ogolstupp aSetbergi 
hja profasti sera Erlendi Vigfiissyni og mudursystur 
sinni |>6ru Sigurdardottur, konu bans, uns bun f6r 
til foreldra sinna ad Rirkjuboii; var Rannveig yngri 
talin bezti kv^nnkostur a VestQordum. Hvert ar 
J)ad var, er t)au giptust, veit eg ekki med vissu, J)6 
eg aetii pad bafl verid 1776—77. 

j>essi bin ungu bjon Matthias og Rannveig reistu 
J)u a Eyri vid SeydisQord, bvar lengi og yel biiid 



d by Google 



6 

h6f8u h6f9ingshj6nin 6lafur og GuSnin, afl og amma 
Matthiasar, J)au er 45iir hefur veriS getiS. Bunad- 
isthinumungu hjonum l)ar maetavel og syndu hver- 
vetna mannda5, rausn og skfirungsskap ; varS I)eim 
friggja barna au5i5, sem eptir lifdu, er faSir t)eirra 
s&laSist: 

1. 6lafur, faeddur 1778. Hann var 2 vetur 
vi5 laBrd6m i heimaskola hj4 s6ra J6ni Sigur5ssyni 
& Rafnseyri, sem giptur var Ingibjorgu 6lafsddttur, 
systur afa okkar systkina, barna Matthiasar, en hann 
haetti vi6 terddm, |)egar faflir okkar d6. 6lafurgipt- 
ist sidar Helgu, ddttur J6ns pr6fasts Asgeirssonar a 
Bolti i dnundarfirdi, Bjarnasonar, seinast prests i 
Myra^ingum og f>ork5tlu Magnusd6ttur prdfasts Snae- 
bjamarsonar k Sdndum. I>au 6lafur og Helga kita 3 
•daetur: Amfri5i, J>ork5tlu og Rannveigu, af hverjum 
^ giptust og dttu born. 6lafur drukknadi og me5 
honum S menn f marzmanufli 1830 fyrir f>6r6ar- 
kanibi ^eSa & Skalavik i lsaQar6ars;^slu ; hann var 
meiidlegur og hugljufi. I arb6kum Esp61ins 12. b. 
Ws, 172 mun ofhennt um bom 6lafs, J>vi hann&tti 
ekki fleiri & lifi, en h^r segir. 

2. Rannveig, fa&dd 1779, giptist Asgeiri pr6- 
fasti Jonssyni i Holti, br6dur Helgu, konu 6lafs. 
j^eirra b5m : a) J6n prestur a Alptam;^r!, giptur Gu5- 
runu Gu5mundsd6ttur MAu5kulu i ArnarfirUi; |)aii 
eigabdm. b) Matthias, hreppstj6ri, Qdrmadur mikiU 
og farma5ur, g69ur og vel a9 s6r um mapgt, gipt- 
ur Kristinu Gunnlaugsddttur prests fr4 Ri'pi, Magn- 
ussonar prests fr& Hoskuldsst56um; ^m eiga tvo 



d by Google 



syni, hann einnfleiri, 6laf. c) IVfetfflfldur, gipt 
Magnusi presti i Ogur{)inguta f>6r6arsym; Jau eiga 
m5rg born og vaxin. d) f>orkatla, er atti Vigflis 
smid Eiriksson prests a StaS i SugandaQrSi Vigfds- 
sonar. e) Magnus, seina^ katiptriadur i ttafkiarfir5i, 
atti FriSriku Steenbach og bom iweft henni. f\ As- 
geir, kaupmaSur k fsafirSi, giptur Michelinu Eyj61fs- 
ddttur prests Kolbeinssonar ; eiga born. ^) HaH- 
ddra, gipt og k born, h) Bjalti, do ungur. Asgeir 
prdfastur varS fyrst aSstoSarprestur fo8ur sins pro- 
fastg s^ra J6ns og eptir hann settur pr6fastur i Isa- 
qar6arsyslu vesturhluta, siSan prestur ad BijAflisla&k 
og profastur i Bdirdastrandarsi^slu, sidast ad Holti i 
Onundariir5i 1822 og pr6fastiir l|ar s. k, Hann 
drukknaSi i svo nefndum fiotlsvadli 1835 og hOrm- 
u8u hann margif, var honum margt vel ge®. 

3. J6n, sem J)etta skrifar og h^r segir fti. 

t>ann 30. Jan. 1793 sdlaSist minn elskuverffi 
fa5u* Matthias k sdttarsaeng, fertuguir aS aldri) er 
hann haf6i legi5 sjukur i riima viku, var. eg ^& & 
7. aldurs^ri. M^rer enn minnisstftSur harttmrind&* 
ur minnar^ sem sA sig ^k svipta yndi og a5sto5) et 
hun sat gratandi me5 mig i fangi sinu og j6k psA 
hennar sorg, ad vi8 systkin gr^tum svo mikiS. Haetti 
J)4 6lafur brodirminn skblalaerddms idkunum 6g lagSi 
hug a biisyslu og atorku til a6sto8ar m6ftur okkar, 
sem belt vi8 buskap iekkjustandi m5rg arl)ar eptir, 
uns hun.giptist aptur Kristjini Gudmundssyni irk 
Amardal ari5 1805 og var eg ^a kominn i Reykja- 
vikurskdla. Eristjan var5 sidar hreppstjori og danne- 

Digitized by Google 



8 

brogsmaSur, vel metinn og hdfdingja igildi. fyeim 
hj6num var5 ekki barna audiS, en bjuggu i Vigur 
til dauSadags. M69ir min sala5ist 9. d. dgiistm. 
1831, en Kristjan giptist J)a Jegar aptur Onnu Eb- 
enezersdottur syslumanns i Hjardardal, f>orstem8son- 
ar. H6r. er ekki nim til a5 herma, hvernig arfa- 
skipti framf6ru eptir modar mina undir afskiptum 
Kristjans, en stj6rn Ebenezers syslumanns tengSa- 
f59ur bans. Eg vik J)vi s5gunni til mm sjAlfs. 

Eg 61st ^k upp bjd minni g59u m69ur lengst 
a baenum Faeti i Sey5isflr5i, hvar bun bjo, uns eg 
var sendm" i Reykjavikurskola. Vetumar 1799— -1800 
Og 1800 — 1801 var eg bjd afa minum s^ra Gu5- 
laugi pr.6fa9ti f VatnsfirSi dsamt 4 odrum Icerisvein- 
um, nefiiO: Torii Magnussyni, mi presti til Kirkju- 
b61s t Langadal, Gudlaugi Sveinbjaraarsyni, presti 
til.Hvamms i NorSurArdal, dottursyni profastsins, 
Jens J6nssyni, Am6rssonar syslmmanns, sem do 
ungiir, orSinn kapellin til Kirkjub61s, og J6ni Sig- 
urBssyni presti til Sanda i DyrafirSi, sonarsyni afa 
6iins s^ra GuSlaugs; laerdi eg J)a isamt pessupa 
iserisveinum dvo nefndar »artes«, og litid meir i 
latlnu. 

HaustiS 1801 varegsendur i Reykjavikursk61a, 
srid skammt kominn i skolalaerd^mi og bl4f&taekur, 
og dvaWi egl)arnaBstu Svetur; fyrsta veturinn undir 
kennslu Jdbanns s41. Amasonar biskups I>6rarins- 
sonar, aem fi var »proconrector«; en tvo si5ari 
^eturna kenndi m6r og ne5ribekkingum s^raHjdrt- 



d by Google 



ur Jdnsson, siflar prestur tU Gilsbakka, er pa var i 
»conrectQrs« sta&. 

A sumrum var eg hjd assessor, sidar amtmanni 
Stephensen a Hvanneyri ; lagdi hann m^r til j^aS, 
sem eg a5 eins gat lifaS af a vetuma, en Wk sj4if- 
iir olmusu mina, sem var 24 rd., og poldi eg J>d 
suit og seyru, sem fleiri af minum fataeku skola- 
braeSnim. Veturinn 1804 — 1805 var ekki skdli 
haldinn, for eg J)a um haustiS vestur a6 Amardal i 
Isagar9arsyslii, J)vf m65ir min hafSi brug8i5 1}iii og 
var par hiiskona ; par var eg um veturinn tii sj6- 
roSra, en laer8i litiS, nema hva6 eg gat hjalpaS m6r 
sjilfur tilsagnarlaust me8 fauih bokum; fdr eg svo 
aptur su6ur og vann & Hvanneyri um sumarifl, var 
m^r pa QCr og kraptur svo aukinn, a6 eg purfti ekki 
. sokum skorts 4 likams proska a8 vera 68rum h48ur. 
Sama haust 1805 var skolinn fluttur ad Bessastod- 
um, . og flestir |>eir skolapiltar, sem veri6 hdlKu i 
Reykjavikurskpla, pangaS kallaSir, og n^^ umbreyting 
til batna8ar gj6r8, sem laerdom, hiis og viSurvaeri 
ahraerSi, var pad allt miklu betra og hollara en-'i 
Reykjavikurskola. Var eg pa eptir farra daga pr6f 
i skolalaerdomi svo heppinn, a8 eg komst f-efsta 
bekk, pvi pa voru 3 bekkir i skolaijwjn, :var sa. * 
efsti kallaSur: »classis setecta«. Eptir 2 vetiir par, 
var eg af efsta IsBrifodur, Lector theologise, sidar 
biskupi, herra Steingrimi Wnssyni utskrifa9ur vori8 
1807 med vitnisburSinum »Laudabilis«, sem »Testi- 



d by Google 



10 

moniumcc mitt gjOr sj^nir^. f>essa mina 2 sfdustu 
8k61avetur, kenndu oss sk61apiltum j^essir: 1. hdtt- 
nefhdur herra biskup Steingrimur Jdnsson. 2. J6n 
Jtfnsson fra G5r5um, Bi9ar Lector theologias. 3. 

1) Testimonium s^ra Jous er svo hlj^t)andi: 
Jonas Matthiae Alios anno 1784 in villa Eyra apud Seidis- 
Hord in toparchia Isflordensi, patre tbeologia candidato Matthia 
Thordi Ulio, matre vero Rannveiga Gndlogi fllia nattis, par tex 
annot publica in scbolis, partim Ucykvicaoa, partim Beasasta- 
dens! U6Q8 est informatione, iug«uiom habet aat felix Judiciom- 
qT6 acomine non destitotom, aninio alacer, moribos non in- 
bonestus, solertia in literls landabili tantos fecit progressus, ut 
Jnxta nltimi, qvod sustinuit, examinis public! censnram: 

in stylo ]atfoo 

hebraica analysl 

stylo islandico 

liu^va danica intelligenda 

stylo danico ] I-a«^«ni 

doctrina leligionis et moram 

Novi Foederis exegesi 

Geographia & 

arithmetiea 

in latinia autoribus eoncleandis j 

Grncorum aotor. interpretatione \ ™* ocrem 

et bistoria universali ^ Laodem 

naticisceretur ; Biblicum etlnde enucleatom tbema pro sacria 
fl>stris deceoti declamatione pronuntiaTit. Jnxta Regit igftnr 
•dietl 4L :S2. Martii 1805 de dimissoram matoritate prcseiiptas 
regulas, laodatum boun spei adolesoentem, inter proeperrima 
qTSTis Tota, legitima dimissione cobonestare nnlU dobitamus. 
Dabam LamblHisis d. 2. Junii 1807. 

Steingnmus Jonseus. 

Lector theologia. 
(L. 8.) 



d by Google 



11 

Gultormur Palsson, si5ar prestur a5 Vallanesi og 
profastur i Mula{)ingi, og minnist eg allra t>essar^ 
minna skdlameistara med ^akklseti og virSingu. 2 
naestu drin, eptir ad eg var litskrifadur ur 6k61a, 
leitadi eg mins brau6s i sveita mins andlitis, atli 
heimili i Yigur & Isafirdi og byrjadi Uti9 buhp^ur 
1808 6giptur. 

Arid 1809 var eg kalladur af ^& ii;^or5nuia 
soknarpresti til YatnsQardar, sidar stiptpr5fasti Ama 
Helgasyni til ad verda kapellan bans ^ar, p\i haim 
gat ekki komid l)angad sjaifur og kom l)angad held- 
ur aldrei til veru. Var eg pregtvigdur 16. jiilf s. 
&. af Geir biskupi Yidalin, gegndi svo i Yatnsfirdi 
oUum prestsverkum og Bt6d fyrir stad og kirkju i 
2 iSy skiladi ^eimsvo i fardogum 1811 Ani6ri pro- 
fasti Jonssyni, sem vard eptirmadiir sera Ama; bafdi 
eg t>es8i ar hlynnt ad baejarhusum stadarins og bsett 
^au. Nsesta ar bjo eg sem bondi i. kirkjujdrdiimi 
Hdlsbusum i VatnsQardarsveit. 

Arid 1812 var m^r 17. d. marzmAn. veittStad- 
ar prestakall i Adalvik og flutti eg t)angad sama vor. 
Vid uttekt kirkju og stada.r i farddgum s. 4. fyrir- 
fanast hvorttveggja gjorfaiiid , oil baejarhusin af fua 
og vatnsagangi, en af blafataekrl ekkju var ekkert ad 
fa i ofanalag. Med vilja og vitund h6radspr6fasts- 
ins sera Hakonar Jdnssonar, sem ^i var s6knar- 
prestur 4 Eyri vid SkutulsQdrd, skrifadi eg h6r lun 
stiptsyfirvoldmium og leitadi styrks til uppbyggingar 
stadarins, sem allan med baejarhusum t)urfti ad fsera 
^S byggjsi upp 4 ny a ddrum stad. Eg f^kk neit- 



d by Google 



12 

andi svar upp k a8 ft styrk til a8 flytja og upp- 
byggja staSinn, en af^singu a8 taka starfa fennan 
d hendiir me8 loforSi um medmaelingu og frama, ef 
eg gfiBti petta vel af hendi leyst. ByrjaSi eg nu 
J)egar a8 afla og a8 m^r a8 draga byggingarefni, 
eptir sem m^r var unnt. Kirkjuna reisti eg og 
byggOi i samastad, hvarhun aSurstoS; en aSreisa 
bae a8 nyju fannst raer naestum omogulegt, fttfiekum 
manni, sem |)4 var orSinn konu og bomum bund- 
inn, i hardindaarum t)eini, er ^k voru fra 1813 til 
1816, sem margir mi lifandi menn enn til muna, 
ekki sizt a 8rd. braudi, k hardindakjdlka landsins, 
Hornstr5ndum. Eg krhbi samt ad leggja grundvdil 
til nyrra baejarhusa og afla ^ar til J)ess, er me6 
Jjuriti. Me9 mikilli areynslu, haettuferSum og 1228 rik- 
isdala kostnadi gat egloks fyrir gu5smildi oga8sto5 
t^ettatillykta leitt 1816, ^emlj6sast ma sja afskoS- 
unargj5r9 profasts, syslumanns og tveggja merkis- 
manna ad Sta8i A9alvik 10. jiilf 1816. Eg segi 
t)etta ekki n^ skrifa m^r tilhr6s8 e5a igsetis, held- 
ur til a8 tja og syna rok til ^ess, a8 forlogin leiddu 
mig binga5 a5 Amarbseli. 

1817 29. d. maim&n. varm^rveitt prestakalliS 
Eyri Yi9 SkutulsQord eptir pr6fa8t sfera Hakon J6ns- 
son, sem d6 i febniarm&nudi s. &.; bans er getiS 
h^r a5 framan. I>ar hef eg beztuna5 hag minum; 
flutti eg t)anga5 samsumars, en bafSi lika k hendi 
kirkju og sta5 og prestst)j6nustu i Adalvik til far-, 
daga 1818, ^k eg skiladi ^\l eptirmanni mfnum og , 
frsenda s^ra Gu51augi Sveinhjamarsyni, bvers &5ur 



d by Google 



13 

er geti5, og var {)a5 aeriS erfitt, sem J)eir vita, er 
til J)ekkja. 

Sama dr 1817 sokti eg tilkonungs um » Grati- 
fication « fyrir starfa minn i Adaivik; kom svar J^ar 
upp a irk kanseliiinu svo latandi: »vi har paalagt 
Stiftamtet at tage SoUicitanten i fortrinlig Betragtning 
til Befordring vedfOrste forefaldende Leiiighed, til 
et af de bedre middelmaadige ' Praestekalde der i 
Landet«. f>€tta er sii onnur r6t og orsok til {)ess, 
a6 eg nokkiim tima kom til vem a6 Araarbaeli, ^\i 
margt e6a flest lek m^r i lyndi 4 Eyri. 

1821, hinn 6. aprilman, var in6r veitt Arnar- 
bseli 1 dlfusi, svo eg litid af vissi, llutti samt ekki 
I)anga5, fyr en seint i junimanudi 1822, heldur var 
Jjann tima kyrr 4 Eyri. S6ra Sigur5iir Sigurflsson, 
si5ar prestur til EfriholtaJ)inga, a5sto5arprestur for- 
manns mins s^ra SigurSar Ingimundssonar, gegndi 
fyrir mig prestsverkum, J)angad til eg kom sjdlfur. 

Ari3 1810, 29. d. mafman. giptist eg su3ur & 
Bessastddum jomfru fngibjorgu Palsdottur prests 
Magniissonar seinast ad Ofanleiti i Yestmannaeyjum 
og madomu GuSninar Halfddnardottur prests Gisla- 
sonar a9 Eyvindarholiim ; var eg gefin saman af 
stiptprofasti Markiisi Magnussyni. 

f>essi fagra mey (konan min) var faedd & Ofan- 
leiti 1 Yestmannaeyjum 22. d. febr. 1788, missti 
fdflur Sinn k fyrsta aldursari, en n\6bir hennar gipt- 
ist siSar J6ni Hognasyni, er var prestur til 6lafs- 
valla og sidan til Ofanleitis i Yestmannaeyjum; dou 
|>au hjdn ^ar baeSi. f>egar fngibjorg Palsdottir var 



d by Google 



14 

a 15. ari, fdr faun Bern l)j6nustustulka i Skalholt til 
ekkjufniar ValgerSar Jonsdottur, varog i JLiambhus- 
um hja henni i 7 ar, uns hun gekk a5 eig^ Jon 
prest Mattfaiasson, var l^o. fru Valgerdur aptur gipt 
tntnum ogleymanlega laBrifodur og sidar biskupj. 
Steingrimi Jonsdyni. Gud hefur blessad okkurhj<i]} 
med 12 bDraum, af hverjum 6 eru nii a lifi, er oU 
hafa hja okkur uppalizt. 

L Pall, faeddur i VatnsfirSi 15, apr. 1811. 
Hann Isrdi i heimaskola hja stiptprofasti Arna Helga-r 
syni, Bjaraa Jonssyni, semnuer » rector scholffi« og 
pr5fasti f^orvaldi Bodvarssyni, tok « examen publicum « 
/Og var utskrifadur 1832, |)a a 21. ari; |)ar eptirvar 
hann skrifari hja syslumanni, sidar konferenzradi 
j>6r9i Sveinbjaniarsyni, svo kapellan f65ur sins, sigldi 
til Eaupmannahafnar og gekk {lar a presta-semina- 
rium i naerfellt 2 ar, kom svo aptur til foreldra sinna 
og dvaldi t>a hja J)eim um hriS. Honum voru veitt 
SkarSsI^ing 1846, Miklaholt 1854, en kom t)ar aldrei 
og STO Bjardarholt i Laxardal 1855. Hann giptist 
hja foreldrum sinum 19. d. marzman. 1847 Gud- 
laugu forsteinsddttur, sem ^i var helzta Jjdnustu- 
stulka i Arnarbaeli, aettadri af g66um kynt)aetti undaa 
EyjaQollum. {>eirra nu lifandi bom eru: a) Jon 
GuSmundur |>orsteinn, b) ^Jens 6lafur Pall, c) 
Ingibjorg. 

2. Matthias, faeddur 6. jiili 1812 & Sta6 i A6- 
alvik; hann er mi verzlunar-forsljori 1 Reykjavik, 
giptur 1835 GuSrunu Stemdorsdottur students og 
skipherra i Hafnarflrdi; t)eirra hjona mi liiEandibdm 



d by Google 



15 

em: Jon, Steind6r, Bjami, Rannveig og Julfana 
Maria. 

3. Gu61aiigiir, faaddur 2. sept. 1815 ad StaS 
i Adalvfk. Hann er nii hreppstjdri og sj&lfseignar- 
h6nAi 1 Oxney 4 Breidafirdi, giptur 18. febr. 1836 
fraendsystur sinni GuSrunu Grimsddttur Palssonar 
pr6fasts og prests til Helgafells. BOrn l)eirra, sem 
Ufa, eru: Johann, Ingibjorg og Solveig. 

4. Ami, fffiddur 23. sept. 1819 d Eyri vi5 
SkutulsQor5. Hann er verzlunart)j6n (assistant) ]i 
Hafnarflrdi, giptur Agnesi Steind6rsd6ttur, systur 
Gudrunar, konu Matthiasar. f>eirra bdm, sem lifa, 
eru: Anna, Ingibjorg, Jon, Jensina, The6d6r. 

5. Kristjan, faeddur 11. jan. 1821 4 Eyri rid 
SkutulsQorS, sjalfseignarbondi og hreppstjori &Hiidi 
& Alptanesi, giptur Elizabeth Vigfusd6ttur, settadri 
M Hrepp i Amessyslu, merkiskonu. I>eirra bdm, 
sem Ufa, eru : Ragnheidur, luglbjdrg, Maria og Gu5- 
mundur samfefira. 

6. Gu5run, faedd 7. Jan. 1817 a5 Sta5 i A6al- 
vfk. Mn giptist 7. maimdn. 1842 sjdlfseignarbonda 
og merkismanni J6ni J5nssyni 4 EUidavatni. I>eirra 
mi lifandi bom eru: J6n, GuSmundur, Jens 6lafur, 
Ingibjdrg, Gu8run, Kristin, Sigridur, Rannveig og 
Grimur sammsdra. 

Okkar hj6na mi lifandi bamabOm eru ^yi 29, 
en mOrg d4in. Eg minnist helzt me5 tilfinning og 
trega tveggja sonaminna: Gu5mundar, sem s41a8ist 
20. febr. 1843 i faSmi foreldra sinna i Amarbseli 
284ra'adaldri, ogJensOlafs, sem d6 i Eaupmanna- 



d by Google 



16 

hCfn 1850, t)& orSinn sodlasmiSur, 20 dra gamaU ; 
voru J)eir baSir hinir efnilegustu menn og hugljufar ; 
4 b6m okkar hjona dou ung. 

Eg skrifa t)etta dgrip jafnframt i t>vi skyni, ad 
ef einhver okkar hj6na borinn e5a 6borina nidur 
kynni aS sj& t)a5 edur lesa, ^& dagar og ar lida 
og eru lidin, ad hann l^k fki ad vita, af hverjum 
kyn|)attum hann er borinn og lidum kynl)atta, sem 
nu eru lidnir, J)6 t)eir, sem nii Ufa aldnir, muni J)a, 
eftilvill, flestirverSa til hvildar gengnir. 

A minni pflagrims prestsferd hef eg skirt 875 
bfim, fermt 473, gipt 143 hj6n, jardsungid 742 
menn; verid busbondl i 50 ar, prestur i 49 kr, 
giptur einni konu 48, efri forlikunarmadur 46 dr. 

Hfngad ad Arnarbseli kom eg sjalfur med^ konu 
minni og 7 bomum okkar og fleiru folki alfarinn 
fra minu g6da prestakalli Eyri vid Skutulsfjord sein- 
ast i julimanudi 1822, svo sem ddur er sagt.* Um 



*) Kve^ib vib bnrtfor sera J<5n8 Matthfassonar og mad. 
Ingibjargar Palsdottur fril Eyri vib Skatulsfjorb a% Aniarbsli i 
OlftiBi, 8umari(b 1822, af syslomanni Jdnsonius. 
1 2 

Sukiiu^ur sar upp vaknar, Fylgi t>^r fold og oldu 

sera Jon, i)inn, ur kynni foreidra bezto 6skora)b 

m^r sem murgHm fleinim h\6^i og mag(bum bx^i 

munar, hveijii ska) una; blendra t>^r vina og kendra 

forlaga dragferli eaknandi kvaddra 8<Skna 

fylgja hlftur t^> l»ti"^ s^rhvers me(&, er tft^ir 

vilb \ini og vandabondna hugnab, allra heilla 

viljugar ^6 skiljir. hjartans 6skir bjartar. 



d by Google 



6. 

Svo veiih 8»I, og faii% 
»»I til ArnarbsBlis! 



17 

storf mm her i Amarbaeli sella eg ekki ad geia eSa 
skrifa; {)au syna sig sjalf. 

Haustid 1855 vareg leiddur tilaStaka kapellan 

3. \e\li t)1g, bnrn og brd%i 

Gle^or 088 opt, at) eptir i ble88anarkJoruin hreasom 

igsetann T6m ])u Istur himnara^bi til heiibun 

embsttfa fbni r^ttrar, h^r og f afna hdsa ▼erum. 

» vfsrar gd^/^fsi, 

hri^Bverbra g4lbgjor%a 

geatiisBi hvaib meatrar, ^ 

ollum af al6(b aniallri ^ ... 

aat)8fDdra, byrgnra, anaiitbam. ^ .. 

Bail tb Arnarbali! 

i. avo 1111% sigargefln, 

"Lefti t)ig, born og brli)&i a»l i Arnarbsli! 

birbtrygg fyrr og sflar a\o t>o v{ki<5, » 8^a% 

liamingjan beillasomnst asl, tii Arnarbsli I 

hvert spor i. hnetti voram; 

2. Kve<5i)b Ti)b sama taskifftri af Gul^mnndi I>orlik8a7ni. 
1. 
Hir akein ru%all f heibi klir, kjurinn Ij6mi kristinddmi, naat 
afli%in nd 5 it, 

7. 
Nd b^an bartn tti oas far, klerkar mstar, mjog igietar, en 
minuiDg dygg^a eptir er. 

3. 
SokDo)5ar t)v{ mitt a«rit ge(b, aib si burtvfkor, admarfkor, Tel- 
gJor%ir m^r visa ith, 

4. 
Bortf&r og marga hryggir hana, aakna lengi matti mengi 
afns ena knra kenDimanDS. 

5. 
Hafandi Jaftian bdgvasrt get), sins embnttis affellt gatti, kost- 
gttflDi euni meatu meb. 



d by Google 



18 

Jon student Bj6rnsson fra Burfelli, sem nu er or8- 
inn prestur til Bergstada og B61sta5ahlidar i Hiina- 
vatnssyslu, og vard t)ad tilefni til, ad eg resigneradi 
voriS 1856, I^ar til lika orsakalaust af 55rum talinn, 
og veldur mer l)a5 dhyggju og aerins fjartj6ns og 
liklega l)eim er oUu, ekki saetrar svOlunar. StaS og 
kirkju svaradi eg i farddgum nokkru sidar s. d., 
hvar um eg ekkert skrifa. 

Eptirma5ur minn og aettbroSir, 45ur pr6fastur 
i EyjaQarSarsyslu s^ra Gu5mundur Einarsson students 
J6nssOnar, Sigurdssonar prests d Rafnseyri, hvers 
a5ur er getid, f^kk Arnarbaeli 1856, en kom hlngafi 
ekki til vera fyr en 1857; meS honum hefireg og 
kona mm dvalid naestlidid ar, og kann eg honum 
og bans g6du konu mad. Gudrunu P^tursddttur &- 
samt konu minni okkar beztu l)akkir J)ar fyrir, J^^ 
vel hefUr med okkur oUum samizt. 

Adalvik fseddi mig; Eyri klaeddi mig; 



6. 
Hann var oppbyggfng sinni svait, { allan mate mi \fA jite, 
hvareiuD, aem hil) sanoa veit. 

7. 
Ei<»nig gastrisinn alia vit), bjalpl)urfandi ( hverja atandt, fiis 
a)& styrkja og leggja Ii(b. 

8. 
Hana eptirmaW h^r kominn, 6ska eg heyri af Qulda fleiri, 
al) ser lejnist eins og hino. 

9. 
AUar Iffiistuadir dska eg ^vi: fariiell lift uldam yflr, fttilBaell 
heimi u)bnim i. 



Digitized by Google 



19 

ArnarbffiliS msddi mig. Lof s6 gu5i fyrir 
lidna aefi, lengi hefur allvel gengid! hann 
blessi l)a5, sem eptir er aefi minnarogalla 
mina i Jesii nafni! 

Biub hi ArnarbsU i 6lfnfti, i maiminu^l 1858. 

af 
^ Joni Matthi(iB8yni. 



d by Google 



20 



II. 

IJTFARARMINNING. 

UtfSr sera Jons framfor a5 HjarSarholti 27. d. okW- 
berman. 1859. 



Sang!% f Ifkstofa : 

Salmab6k Nr. 222. 

1. 

HtiSKVEDJA. 
haldin af s^ra Gudmundi Einarssyni 4 Evennabrekku. 



A5 vfer sifellt 6flgir striSum, 
undir Jesu merkjum h6r, 
g68rar stundar gladir bidum, 
Gu5 vor, jafnan treystum J)er, 
og vi5 holdsins hverja Jjraut 
horfum & t)itt nadarskaut, 
virSum dauSan vorn sem br68ur: 
veit OSS J)etta fadir goSurl Amen. 



I hinni hjartnaemu skilna8arrae8u, sem drottinn vor 
og meistari Jesus Eristur belt til laerisveina sinna, 
standa, medal annara, t)essi markverSu ord: »Innan 
litils tima munu5 ^hr ekki sja mig, og l>a enninn- 
an litils tima munu6 J)^r sja mig aptur, t)\i eg fer 

Digitized by Google 



21 

til f55ursin8. (Jdb. t6, 16.) i>e8si or8in voru a6 vfsu 
opphaflega ofvaxin skilningi Isrisveinanna, og l)egar 
J)eir skildu t>au, 6flu8u J)au {)eim hryggSar, af fvi 
]^eir vis8ut)a, a5 stund skilna5arins yar fyrir hendi, 
en su hryggSin snerist a siSan i fuUan fdgnuS, J)eg-' 
ar ^eir fengu a5 lita sinn upprisna drottin og 
meistara aptur, ja, fengu innan litlls tima ad sam- 
einast honum, og sja hans d^rS augliti til auglitis. 
Innan litils tima munu5 ^hr ekki sja mig. peg- 
ar Astvinir vorir 4varpa oss J)e8sum orSum, e8av6r 
lesum t^au a yfirbragSi t)eiiTa, e5a 50nim einkenn- 
um, sem adfOr daudans setur a {)&, t^a gagntakast 
einatt mannlegar tilfinningar af mikilli hryggS. Og 
J)etta er e6lilegt. Hjartans viSkvaemnin getur ekki 
afbori5 sOknudinn, sem farifUr hana ; t^d er eins og 
malad se a spjaldi fyrir salarsjon yorri allursd un- 
aSur, OH sii gleSi, allt J)a8 gagn, er v^r li5fum not- 
j9 e5a vonum eptir a5 njota af astvini vorum, sem 
liggur fyrir daufianum, og yer sjaum oss t^essu rett 
sem i vetfangi svipta. 6 dau8i I J)eir vita, sem reyna, 
a8 l)inn broddur er hvass, og J)in sig8 sari)eitt fyr- 
ir hi8 holdlega manne8ii5; og margt hjartaS hefur 
]^u Sfisrt dau51egu s&ri. En er t)d engin bdt yi5 
sliku, ma ekki veijast hinum djiipuhoiundiim? Me8 
gu8s hjalp mal)a8; J)vl I^egar broddur dauSansbein- 
ist a5 hjartanu, og 4 hann er stimplad: astvinur 
t>inn skai deyja ; ^& gripur hinn sannkristni skjold 
truarinnar og ber fyrir, og & hann er markad me5 
geislum hinnar himnesku yonar: hann skal lifa, ]f6 
hann deyi ; I^yi a5 hann fer til fOSursins, til hln» 

Digitized by Google 



12 

andi svar upp & a5 fi styrk til a5 flytja og upp- 
byggja staSinn, en afysingu a6 taka starfa ^ennan 
4 hendur me5 loforfli um meSmaelingii og frama, ef 
eg gfieti J)etta vel af hendi leyst. Byrja5i eg nii 
I)egar a5 afla og ad m^r ad draga byggingarefni, 
eptir sem m^r var unnt. Kirkjuna reisti eg og 
byggSi i samastaS, hvarhiin aSurstoS; en a5reisa 
bae a5 nf]u fannst mer naestum omOgulegt, fttfiekum 
manni, sem J)4 var orSinn konu og bOraum bund- 
inn, i harSindaarum J)eim, er 1)4 voru fra 1813 til 
1816, sem margir mi lifandi menn enn til muna, 
ekki sizt a 8rd. braudi, d hardindakjalka landsins, 
Homstrondum. Eg ar^dl samt a5 leggja grundvfill 
til nyrra baejarhusa og afla l)ar til J)ess, er me6 
Jjurfti. Me8 mikilli areynslu, haettuferSum og 1228 rik- 
isdala kostnadi gat eg loks fyrir gu8s mildi og a5sto5 
l)e1;tatillykta leitt 1816, gemlj<isast ma sj4 afsko8- 
unargj5r8 profasts, s^slumanns og tveggja merkis- 
manna a6 StaSf ASalvik 10. jiiH 1816. Eg segi 
t)etta ekki nh skrifa mer tilhrdss e8a dgaetis, held- 
ur til ad tja og syna roktilt)ess, a5 forl6gin leiddu 
mig hingaS ad Amarbaeli. 

1817 29. d. maimdn. varm^rveitt prestakalli5 
Eyri Yi8 SkutulsQord eptir pr^fast s^ra Hakon J6ns- 
son, sem d6 i februarm&nudi s. &.; bans er geti5 
her a8 framan. ]^ar hef eg beztunaS hag minum; 
flutti eg t)anga5 samsumars, en haf6i lika i hendi 
kirkju og sta6 og prestst)j<5nustu i Adalvfk til far- . 
daga 1818, ^k eg skila5i ^\i eptirmanni minum og 
firsnda s^ra GuSlaugi Sveinbjamarsyni, hvers dSur 



d by Google 



13 

er geti5, og var ^dJS aeriS erfitt, sem feir vita, er 
til J)elikja. 

Sama dr 1817 s5kti eg tilkonungs um » Grati- 
fication" fyrir starfa minn i A5alvik; kom svar J)ar 
upp & M kanselliinu svo latandi: »vi har paalagt 
Stiftamtet at tage Sollicitanten i fortrinlig Betragtning 
til Befordring vedforste forefaldende Leiiighed, til 
et af de bedre middelmaadige ' Praestekalde der i 
Landet«. I>etta er sii onnur rot og orsok til t>ess, 
ad eg nokkum tima kom til \eni ad Arnarbsli, t)vi 
margt e6a flest 16k mer i lyndi d Eyri. 

1821, hinn 6. aprilman, var m^r veitt Arnar- 
bffili i Olfusi, svo eg litid af vissi, flutti samt ekki 
J)anga5, fyr en seint i jiinimanuSi 1822, heldur var 
pann tima kyrr a Eyri. Sera Sigiir5ur Sigur5sson, 
8i5ar prestur til EfriholtaI)inga, a8sto5arprestur for- 
manns mins s^ra Sigurdar Ingimundssonar, gegndi 
f}Tir mig prestsverkum, {)anga5 til eg kom sj41fur. 

Ari5 1810, 29. d. maiman. giptist eg su5ur d 
Bessastddum jomfru Ingibjorgu Palsdottur prests 
Magnussonar seinast ad Ofanleiti i Yestmannaeyjum 
og madomu Gudrunar Halfdanardottur prests Gisla- 
sonar ad Eyvindarholiim ; var eg gefin saman af 
stiptprofasti Markusi Magnussyni. 

|>essi fagra mey (konan min) var faedd & Ofan- 
leiti i Yestmannaeyjum 22. d. febr. 1788, missti 
fddur Sinn & fyrsta aldursari, en m6dir hennar gipt- 
ist sidar J6ni Hognasyni, er var prestur til 6lafs- 
valla og sidan til Ofanleitis i Yestmannaeyjum; dou 
t>au hjdn l>ar bsdi. I>egar fngibjorg Palsddttir var 



d by Google 



14 

a 15. an, fdr hun Bern l)j6nustustulka i Skalholt til 
ekkjufniar ValgerSar Jonsdottur, varog i liambhus* 
um hja henni i 7 ar, uns hun gekk a5 eig^ Jon 
prcst Matthiasson, var t>a frii ValgerSur aptur gipt 
minum ogleymanlega Iserifodur og sidar biskupi 
Steingrimi Jonssyni. Gud hefur blessad okkurhjoa 
me5 12 bOrnum, af hverjum 6 eru nii a lifi, er 611 
hafa hja okkur uppalizt. 

1. Pall, faeddur i VatnsfirSi 15, apr. 1811. 
Hann Isrdi i heimaskola hja stiptprofasti Ama Helga-r 
syni, Bjarna Jonssyni, semnuer » rector scholffi« og 
profasti f^orvaldi Bodvarssyni, t6k « examen publicum « 
og var litskrifaSur 1832, fa a 21. ari; l)ar eptirvar 
liann skrifari hja syslumanni, sidar konferenzradi 
j>6r9i Sveinbjarnarsyni, svo kapellan fd5ur sins, sigldi 
til Eaupmannahafnar og gekk ^ar a presta-semina* 
rium i nsrfellt 2 ar, kom svo aptur til foreldra sinna 
og dvaldi ^k hja J)eim um hri5. Honum voru veitt 
Skar5st)ing 1846, Miklaholt 1854, en kom t)ar aldrei 
og STO Hjardarholt i Laxdrdal 1855. Hann giptist 
hja foreldrum sinum 19. d. marzman. 1847 Gud- 
laugu forsteinsddttur, sem J)a var helzta Jjonustu- 
stiilka i ArnarbaBli, sBttadri af g66um kyn{)aetti undaii 
EyjaQollum. |>eirra mi lifandi born era: a) Jon 
Gudmundur I>orsteinn, b) Jens 6lafur Pall, c) 
Ingibjorg. 

2. Matthias, faeddur 6. jiili 1812 & Stad i A6- 
alvik; hann er mi verzlunar-forstjori i Reykjavik, 
giptur 1835 Gudninu Steindorsdottur students og 
skipherra i Hafnarfbdi; t)eirra hj5na mi liJEandiborn 



d by Google 



15 

eru: Jon, Steinddr, Bjami, Rannveig og Julfana 
Maria. 

3. GuSlaugur, Daeddur 2. sept. 1815 ad StaS 
i Adaivfk. Hann er nii hreppstjdri og sj&lfseignar- 
h6ndi 1 Oxney & Breidafirdi, giptur 18. febr. 1836 
frsendsystur sinni GuSrunu Grimsddttur Palssonar 
pr6fasts og prests til Helgafells. B5m l)eirra, sem 
Ufa, eru: J6hami, Ingibjorg og Solveig. 

4. Ami, fffiddur 23. sept. 1819 d Eyri vi5 
SkutulsQdrd. Hann er verziunart)j6n (assistent) ]i 
HafnarflrSi, giptur Agnesi Steindorsdottur, systur 
GuSriinar, konu Matthiasar. {>eirra bOm, sem lifa, 
eru: Anna, Ingibjorg, J6n, Jensfna, The6dor. 

5. Kristjan, faeddur 11. jan. 1821 a Eyri yib 
SkutulsQdrS, sjalfseignarbdndi og hreppstjdri &HiiSi 
& Alptanesi, giptur Elizabeth Vigfusd6ttur, aettadri 
M Hrepp i Amessyslu, mcrkiskonu. I>eirra b6m, 
sem Ufa, eru : Ragnbeidur, Ingibjdrg, Maria og Gu5- 
mundur samfedra. 

6. GuSnin, faedd 7. Jan. 1817 a5 Sta5 i A8al- 
vlk. Hun giptist7. maiman. 1842 sjdlfseignarbonda 
og merkismanni J6nl J6nssyni & EUidavatni. t^eirra 
mi lifandi bdm eru: Jon, Gudmundur, Jens 6lafur, 
Ingibjdrg, GuSnin, Kristin, SigriSur, Rannveig og 
Grimur sammsdra. 

Okkar hj6na mi lifandi bamabOm eru t»vi 29, 
en mOrg dain. Eg minnist heizt meS tilfinning og 
trega tveggja sonaminna: Gu5mundar, sem s&laSist 
20. febr. 1843 i faSmi foreldra sinna i Amarbsli 
28&ra'adaldri, ogJensOlafs, sem d6 i Eaupmanna- 



d by Google 



16 

hCfh 1850, ^k orSinn sodlasmiSur, 20 ara gamall; 
voru J)eir baSir hinir efnilegustu menu og hugljufar ; 
4 b6m okkar hjdna d6u ung. 

Eg skrifa t)etta dgrip jafnframt i t)vi skyni, a5 
ef einhver okkar hjona borinn e5a 6borina nidur 
kynni ad 8j& l)a5 edur lesa, t>a dagar og ar lida 
og em liftin, a5 hann t)4 fdi a5 vita, af hverjum 
kynt)attum hann er borinn og liSum kynj)atta, sem 
n6 eru lidnir, J)6 t)eir, sem nii Ufa aldnir, muni J)a, 
eftilvill, flestirverSa til hvildar gengnir. 

A minni pilagrims prestsferd hef eg skirt 875 
bfim, fermt 473, gipt 143 hj6n, jar8sungi8 742 
menn; yerid husbondi i 50 ar, prestur i 49 &r, 
giptur einni konu 48, efri forlikunarmadur 46 &r. 

Hfoga6 ad Amarbeeli kom eg sjalfur me5' konu 
minni og 7 bornum okkar og fleiru folki alfarinn 
fra minu g65a prestakalii Eyri vi5 Skutulsfjord sein- 
ast i julimanuSi 1822, svo sem 48ur er sagt.* Urn 



*) Kve^ib vit bnrtfor sera J<5n8 Matthfassonar og mad. 

Ingibjargar Pilhdottur fril Eyri vib Skatulsfjorb a% Aniarbsli i 

Olfusi, 8umari(b 1822, af syslamanni Jdnsonius. 
1 2 

SokiiU(bur 8ar upp vaknar, Fylgi ^hr fold og oldu 

sera Jon, t)inn, ur kynni foreldra beztn 6skora)b 

m^r sem morgvm fleinim bl6bi og magnum balbi 

munar, hverjii skal una; blendra t>^r vina og keodra 

forlaga dragferll eaknandi kvaddra 8<Skna 

fylgja hlftur l)d, Iftiib s^rhvers me<&, ar t&^ir 

vilb vini og vandabandna hugnab, allra heilla 

viljugur i6 skiljir. hjartana 68kir bjartar. 



Digitized by Google 



6. 

Svo verilS 8»I, og faii% 
»»1 til ArnarbsBlis! 



17 

storf min her i Amarbaeli aetla eg ekki ad geia eSa 
skrifa; ^m syna sig sjalf. 

Haustid 1855 vareg leiddur tilaStaka kapellan 

3. lei<bi I>ig, born og br(i)bi 

Gle^or 088 opt, at) eptir i blessanarkjorom hressom 

igsetann T6m ])u Imtur himnara^bi til heiibon 

embsttia i%ni r^ttrar, h^r og f sfns hdss ▼erum. 

a vfsrar g6%ff»i, 

br^sverbra g^)%gjor%a 

gestiisBi hva% mestrar, ^ 

ollum af Mti aniallri « ... 

aabsfndra, byrgnra, aDantbam. ^ . „ 

8»1 a% Arnarbalil 

4. 8V0 1111% sigargefln, 
Lei(&i t)ig, born og brli)&i 8»1 i Arnarbsli! 
birbtrygg fyrr og 6{%ar svo I)u v{ki<5, » ihxA 
hamingjan lieillasomust ssI, tii Arnarbsli I 
livert spbr a hnetti vornm ; 

2. Kve%i)b yit 8ama taskifftri af Gul^mnndi I>orUk887nl. 
1. 
mt skein rubnll f heibi klir, kjorinn Ij6mi kristlDddmi, nast 
aflibin nd 5 it. 

7. 
Nd beban bnrtn fri oss far, klerkor mstar, mjog igdtnr, en 
minuing dyggba eptir er. 

3. 
Soknnbor |)v{ mitt 8«rit geb, ab si burtWknr, idmariknr, vel- 
gjurbir m^r visa ret. 

4. 
Bortfor og marga hryggir bans, sakna lengi matti mengi 
BIDS ens kasra kennimanns. 

5. 
Hafandi Ja/han b^gvasrt geb, sins embattis sffellt gstti, kost- 
gsfni euni mestn meb. 



d by Google 



18 

J6n student Bj5rnsson fra Biirfelli, sem nu er or6- 
inn prestur til Bergsta5a og Bolsta9ahli5ar i Hiina- 
vatnssyslu, og var9 t)a9 tilefni til, a9 eg resigneraSi 
voriS 1856, t)ar til lika orsakalaust af 69rum talinn, 
og veldur m^r {)a9 ahyggju og aerins fjartjons og 
liklega J)eim er oUu, ekki saetrar sv61unar. Sta9 og 
kirkju svaraSi eg i fardogum nokkru siSar s. a., 
hvar um eg ekkert skrifa. 

Eptirma8ur minn og aettbroSir, a9ur pr6fastur 
i EyjaQarSarsyslu sera Guflmundur Einarsson students 
J6nssOnar, SigurSssonar prests a Rafnseyri, hvers 
adur er getid, f^kk Arnarbaeli 1856, enkom hinga5 
ekki til vera fyr en 1857; me8 honum hefireg og 
kona min dvalid naestli5i8 ar, og kann eg honum 
og bans godu konu mad. Gudrunu P^tursdottur &- 
samt konu minni okkar beztu J)akkir J)ar fyrir, Jivi 
vel hefur med okkur oUum samizt. 

ASalvik faeddi mig; Eyri klaeddi mig; 



6. 
Hand var oppbyggtng ginnl sveit, i allan matt mi ]>a% jilta, 
hvereiuD, sem hi% sauna veit. 

7. 
Eittnig gestrisinn alia vi^, bjalpl)urfandi ( hverja standi, fiis 
a)& styrkja og leggja lilb. 

8. 
Hans eptirmaibur h^r kominn, 6ska eg heyri af Qulda fleiri, 
alb sttr reynist eins og hinn. 

9. 
Allar Ifftsfaadir dska eg ^yi: fan»Il lift oldam yflr, fttUsell 
heimi u)bram i. 



Digitized by Google 



19 

Arnarbffilid mseddi mig. Lof sh gu5i fyrir 
lidna sefi. lengi hefur allvel gengiSi hann 
blessi l>a5, sem eptir er sfi minnarogalla 
mina i Jesii nafni! 

Bha% tit ArnarbsU i Olfnsf, ( maiminu^i 1858. 

af 
^ Joni Matthictssynl. 



d by Google 



20 



II. 

UTFARARMINNING. 

titfor sera J6n8 framfor a5 HjarSarholti 27. d. okto- 
berman. 1859. 



Sungit) f Iiksfof^i : 

Sdlmabok Nr. 222. 
1. 

HUSKVEDJA. 
haldin af s^ra Gufimundi £inarssyni k Eyennabrekku. 



A5 v6r sifellt oflgir striSum, 
undir Jesu merkjum h^r, 
g65rar stundar gla5ir bfSum, 
Gu6 Yor, jafnan treystum l)fer, 
og vi5 holdsins hverja t)raut 
horfum d t)itt naSarskaut, 
virSum dau9an vorn sem br65ur: 
veit OSS t>etta fadir g69url Amen. 



I hinni hjartnsemu skilnadarraedu, sem drottinn vor 
og meistari Jesus Kristur belt til laerisveina sinna, 
standa, medal annara, {)essi markverdu orS: »Innan 
litils tima mumid p^r ekki sja mig, og {)& emiimi- 
an b'tils tima mmiud ^er sja mig aptur, ^\i eg fer 



Digitized by Google 



21 

til fdSursins. (Jdb. 16, 16.) |>essi or8in voru a6 vfsu 
npphaflega ofvaxin skilningi laerisveinaima, og t)egar 
I)eir skildu fau, dflu8u l)au t)eim hryggSar, af ^\i 
j^ir vissut)a, ad stund skilnadarins var fyrir hendi, 
en su hryggdin sn^rist a sidan i fuUan fognuS, t^eg^ 
ar {)eir fengu ad lita sinn upprisna drottin og 
meistara aptur, ja, fengu innan litils tima a8 sam- 
einast honum, og sja lians dyrd augliti til angiitis. 
Innan litils tima munud {)er ekki sja mig. f»eg- 
ar istvinir vorir avarpa oss t)essum ordum, edavir 
lesum t)au a yflrbragdi t)eirra, eda Odnim einkenn- 
um, sem adfor daudans setur & t)a, I>a gagntakast 
einatt mannlegar tilfinningar af mikilli hryggd. Og 
Jietta er edlilegt. Hjartans vidkvaemnin getur ekki 
afborid soknudinn, sem hrifur hana ; f>a er eins og 
malad se & spjaldi fyrir salarsjon vorri allurs& un- 
adur, oil sii gledi, aHt t)ad gagn, er ver hdfum not- 
id eda vonum eptir ad nj6ta af astvini vorum, sem 
liggur fyrir daudanum, og ver sjaum oss t^essu relt 
sem 1 vetfangi svipta. 6 daudi 1 t)eir vita, sem reyna, 
ad yum broddur er hvass, og J)in sigd sai*)eitt fyr- 
ir hid holdlega mannedlid ; og margt hjartad hefur 
j^u sffirt daudlegu s4ri. En er {)a engin b6t vid 
sMku, ma ekki veijast hinum djiipuholundiim? Med 
guds hjalp mat)ad; fvi l)egar broddur daudans bein- 
ist ad hjartanu, og 4 hann er stimplad: astvinur 
l>inn ska! deyja ; |)& gripur hinn sannkristni skjold 
truarinnar og ber fyrir, og i hann er markad meS 
geislum hinnar himnesku vonar: hann skal lifa, t^6 
hann deyi ; y\i ad hann fer til fOdursins, til hin& 

Digitized by Google 



22 

lifanda gu6s, sem er hinn sami i gser, i dag, og a8 
eilifu. — Yor himneski fadir er hinnalvitri kaerleik- 
urinn og hid kserleiksrika almffittid, sem i sinum ein- 
getna elskulega syni saetti mannkynid vid sjalfan sig 
og sem af sinni foSurlegu mildi akvardadi, ad |)egar 
afl syndarinnar hreif manninn ui' bans nadarfadmi^ 
l)a skyldi hegning syndarinnar flytja manninn aptur 
& bans n&darskaut fyrir Jesum Krist. {>6 ad {)a5 se 
Jtvi sannkdilud sorgarstund, t>egar daudinn kallar ast- 
vinina fra oss, og v^r faum ekki lengur ad njota 
t)eirra synilegu navista, {)& fylgir benni samt^ nokk- 
urskonar unadur, sem mikid kvedur ad. i>ad er 
sannariegt unadsefni, ad horfa a l)ad med binni lik- 
amlegu sjon, ad daudinn leysir astvin vom undan 
lifsins eymdum, boli, frautum og t)janingum, og lita 
jafnframt til l>ess med sjon andans, ad ond bans er 
frelsud frd dllu anaudaroki syndarinnar og flutt t)ang- 
ad, sem fuilsaelan rikir. f>ad er enn fremur sann- 
ariegt unadsefni, ad vita t)ad, ad sa, sem lengi beiir 
borid bita og t)unga dagsins og saddur er ordinn 
lifdaganna, ddlast nu bina sar{)r4du bviid; ad lita til 
baka a bid Hdna lif bins framlidna, l)egar J)ad befir 
verid gudi t)6knanlegt, mdnnunum nytsamlegt, og 
binum burtsofnada til verdugs beidurs og loflegrar 
minningar; ad l)akka drottni fyrir t)ad, ad bonum 
I^oknadist ad veita manni slikan astvin og jafnframt 
nad til ad raekja skyldur sinar vid bann af fremsta 
megni, Loks bressist bugurinn a bryggdarstundunni 
vid tft ununarfullu vongledi, ad v6rfaum ad sja ast- 
vin vom aptur i dyrdinni bia bans og vor allra bimn- 



d by Google 



23 

eska f5dur, og flj6tt lidi til slikra fagnafiartiSa, ^vf 
a5 timans hradfleygi straumur bed oss, 6Sar en varir 
ad lifsins takmarki, dauSanum, en daudinn se inn- 
gangur til bins eiiifa lifsins, sem er bin sameiginlega 
na5arg]of gu5s vors fdSurs til vor allra i drottni vor- 
um Jesii Kristi. Eiliflega lofadur og vegsamadur si 
vor bimneski faSir, semblandar aetidnokkru afhinni 
saetustu svolun i bvern sorgarbikar, sem istur binp 
blida engil vonarinn^r gledja af oss med bro»i sinu, 
l)egar dauSinn brellir oss med adforsinni. Ja, ei- 
lifar J)akkir s^u gudi vorum fddur, seim befur gefiO 
oss sigurinn fyrir Jesum Krist. 

Eilifar t)akkir sen gudi vorum fddur, sem befur 
gefid andal>essa vors framlidna brodur sigurinn fyr- 
ir Jesum Krist. I>ad er ekki langt a ad minnast, 
elskanlegir, ad y^r stodum ber og borfSum a, ad 
visu me6 bryggd, en J)6 undrunarbldndnum unadi, a 
l|i8 hinnsta strid l)essarar drottins betju. Ver horfd- 
um a ]>ad med bryggd, pwi ad bann sagdi oss fyrir 
med berum ordum: ad innan litils tima mundum 
ver ekki sja sig, og fiest einkennin bentu oss a, 
ad svo mundi \erda. Hvad var {)a edliiegra, en ad 
Siverd sorgarinnar nisti bjarta bennar, sem bafSi 
verid sameinad bonum med bondum binnar brein- 
iistu og beitustu astar, sem.ivalU bofdu styrkztbet- 
ur og innilegar mi Jiegar i fulla 5 tugi ara. Slik 
bond verda ekki slitin in sarasta barms, sem orfast 
med fram af innilegri samlidun astvinarins i barm* 
kvalum bins deyjandi astvinar. Sonn bryggd {)risti 
og fast ad bjarta bans elskandi sonar, sem enn nu 



d by Google 



24 

langaSi til ad njiita um tima anaegju af sam\ist bans 
og kaerleiks-atiotum, sem enn nii langaSi til a9 raekja 
me5 sonarlegri alu5 skyldur sinar viS iijartkaeran 
f59ur. Allir naerstaddir horfSu meS hrygg5 -og d5pr- 
um huga frain k burtfor l)essa vors vinar, en ver 
borfSum lika a bana med undrunarbiondnum unadi 
yflr {)vi, bvad afl llkamans, i svo 5ldrudum manni, 
var krapt- og kjarkmikiS til aS afbera aSfarir daud- 
ans i binum {)ungbseru t)janingum, svo a6 t>a5 let 
sig ekki svo ad kalla fyr en allt i einu; yfir I>vi, 
bvaS afl andans var stiilt og r6samt og l>olid og 
trugott og t)rekmiki5 til ad beyja einvigid viS binn 
fridasta 6vin. Hinn framlidni horfdi med skserri tru- 
arsj6n salar sinnar & burtfdr sina til fodursinS) bvers 
miskunarriku forsjon bann fol sig i Jesu nafni batt 
og i btj6di) og styrkti sig i samelningunni vid drott- 
inn Sinn med nautn binnar beilOgu kvoldmaitidar. 

f»ad er ad visu sorgblondud, en p6 sdnn unan 
ad vera sj6narvottur ad slikri burtfdriir beiminum, 
og t>ess unadarlegra er t)ad, |)egar aefl bins burt- 
kallada befur verid baedi Idng, beidarleg og nytsdm. 
Og svo var vissulega sefl bins beidursverda presta* 
dldungs, sem b^r liggur lik. I>ad & ekki i raun 
rettri vel vid ad fsBra rdk ad sliku nii t^egar, t^au 
munu sidar verda talin fram; en eg leyfi m^r sami 
ad vikja & ^dJSj ad hit bvflir sa, sem var einn med-» 
al hinna kjarkmestu Islands sona, einn medal hinna 
atorkusdmustu presta, einn medal binna l&ngefnari 
og kynsslli manna, einn binn bjdlpfusasti og hjarta-* 
bezti f&lagsbrddir, istudlegasti ektamaki, umbyggju- 

Digitized by Google 



25 

samasti faSir^ bezti hfisfaSir. Nu er hann sofhaSur 
ssett i drottni, oghefur fengiS saela hvild eptirlengi 
og vel unni5 lifsins starf. 

Stundia er t)egar komin, ad hinn framlidni 
flytjist hurt ur husum hans heittelskandi sonar. I 
l)essum husunum hafdi hann dvaliS nokkufi a annad 
ar, og notiS J)ar hinnar hoUustu a5sto6ar og alu5- 
legustu aShjukrunar af syni siaum og tengdaddttur, 
hverra aaaegja J)a5 var og kaerasta dstundan, a5 gjSra 
honum lifld sem iettbaerast og anaegjusamast. Hve 
ununarsamlegt verSur t)a5 nii ySur ollum bans 4st- 
bundflustu vandamtonum a6 fakka drottni fyrirtaS, 
a5 J>er gatuS leyst svo heidarlega af hendi verk 
skyldunnar vi6 ySvara astvin, og l^tud ekkert t)a5 
^resta, eir i mannlegu valdi st65, til a8 lina hel- 
s6ttina, og Icitta henni, hef5i fess veri8 kostur ; en 
herra lijfeins og dauSans hafdi svo akvarSaS, a8 
her skyldi hann hvildina hlj6la. Nii skal hann J)vf 
berast i pab hiisid, sem belgaS er bans himneska 
f66ur. I hiisi drottins naut hann, sem birSir bans ^ 
hjarSar^ binna salustu stunda; t)etta biisiS sA lika 
hid siSasta, er veitir vi5tOku bans jarflnesku leyfum, 
og hYaSaa t)ffir eiga a8 berast i hid belgaSa skaut 
jarBarinnar til nisamrar hvildar i von vegsamiegrar 
upprisu. En i8ur en ut er bafiS, vil eg avarpa ySur 
hinni siSustu kveSju fyrir bond bins framliSna. 

Lifi6 i friSi drottins, t)6r beimilisfolk & J)essu 
heimili, alitbi8g68aog dstiiSiega, er J)^r au5syndu5 
hinum framliSna, umbunist y8ur af honum, sem 
ekkert g68verk l«tur 61auna8. 

2 

Digitized by Google 



26 

Lifi5 i friSi dfottinSy Jwr hei5vir6u menu, sem 
hingaS eru5 kvaddir til ad styrkja adhinum sidiistu 
skyldustOrfum vid hinn framlidna. Hafid t)dkk fyrir 
alia t)a alud, er ^hv letufi honum i t^. Drottinn 
gefi ad utfor ydar af heiminnni verdi sannkristileg 
og s6masaiiileg. 

Liild i fridi drottins^ {)6r hattvirta embsttis-r 
brseSur bins framlidoa. Bljiitid bUdustu &star{)akkiF 
fyrir skemmtilegt vi5m6tog kserieiksrik atlot a hinni 
skommu samleid. Drottinn farsaeli og btessi arang- 
urinn af ydar andlegu storfum, og styrki yfiur i I>vi, 
a9 gegna ydar vandamiklu kollun mei dyggA o^ 
drottins hoUustu* 

f>u mynd^, sem hangir gagnvart t>es8ii dokkvu 
herbergi, og maenir ri^tt sem saknadar- og vonaF 
augum til J)ess; ^i mynd bans ungdomsyinar, tiHit 
mitt til {)in brifur mig nu dsj&lfratt til ad minnast 
l^essa bans astvinar, til ad flytja honum i andanum 
andans kvedju framlidins vinar, kvedju ksrleikans 
fyrir bina oslitanlegu vinatryggd, sem var svo brein 
og tilgjordarlans; kvedju vonarinnar, binnar inndael- 
ustu vonar, ad innan h'tils tima munu t>eir sj&st 
aj^ur, og t)a munu ^exr fagna l>ar, sem enginn 
vinaskibiadur yerdur framsyr, og {)ann fdgnud skal 
eoginn fra t)eim taka. 

LiflS i fridi drottins, ^hr bans elskudu afkvsmi 
og tengdaf61k. N&d og blessun drottins byili yfir 

1) Mynd herra biskaps A. Helgasonar. S^ra Jon s^l. og 
herra Aral voni aldavinir. Til merkis vm ^h\ er melbal anti-r 
ars, alb bann f^kk 3 bref fri biskupi f banalegp sinni» 



d by Google 



27 

yCur og farsffili alia ySar afkomendur lid ur li6 i 
i l)usund liSu. S^r 1 lagi kveS eg ySur f56urlegri 
blessunar6ska kveSJa, ^hv bans hjartelskandi sonur, 
per bans astudlega tengdad6ttir. Hinn einskaeri 
kaBrleikurinn umbuni ySur af nkb sinni alia ]^& Astu5- 
legu umOnnun, naerfaBrau aSbjiikrun, sonar- og d6ttur- 
legu allot, er binn framliSni naut af ySar b&lfu. 
Drottinn lati a y5ur raetast t)au fyrirbeitin, er bann 
befur gefi5 binum g68u bornunum, og lati y8urme8 
hjartans unadi finna, bve inndselt t)ad er, ad full- 
naegja binum belgustu skyldum lifsins, og meStaka 
vell)6knan drottins i stadinn. 

Og t^r bans sartsyrgjandi ekkja, t^r, sem nu 
t^egar upp i b41fa old baiid verid bans dstudlegasta 
og a&stodarbezta me5bjalp i liflnu ; ^^r, sem bafid 
SVC beidariega og med einstakri snilld bundid enda 
a l)ad beitid, er p^r uppbaflega uunud t)essumydar 
mi andada Astvin; — bvilik skyldi vera sii kvedjan, 
er eg setti i t)essari skilnadarstundu ad tlytja ydur? 
Mig brestur tungutak til ad msela bana fram; eg get 
einungis sagt: ad l)ad s^ ^akklaetiskvedja t>ankanum 
d^pri, J)ad s^ kserleikskvedja bjartanu beitari, pdJS 
s^ blessunar6ska-kvedja fra blidbeimi sprottin, {)ad 
s6 slfk andleg Astarkvedja, sem bm ssela Ond getur 
f^amast flutt t^eim dstfolgna ektamaka, sem eptir 
l)reyir. 

Saeli medbr6dir, v6r sameinum vorar hreiAu og 
hjartkflerustu dskir, dskir J)aJd£lffitis, kserleiks og bless- 
unar, ad t>®r fylgi }>inum framlidna bkama b^dan; 
ja, y6r sendum pser & eptir t>inum frelsada anda til 

2* 

Digitized by Google 



28 



fridarins heimkynna. N46 og blessun drottins kryni 
iSndu l)ina heiSri og vegsemd i hdsolum dyrSarinnar, 
Nad og blessun drottins s^ med y5ur oilum ou 
og ad eilifu, au s^ hin sidasta 6sk bins fjramlidiia 
til ySar allra. Amen, i Jesu nafnl, Amen. 



Sungi)b: dr Ifkstoni til sttluhli^s: 

25. Passiusalmur 10. — 14. v, 

ur eiduhll^i { kirkju: 

2. Passiusdhnur 7. v^ 

-r- iMrkJn: 

Salmabok Nr. 228, 



2. 
LfKRiEDA, 

flutt af pr6fasti sera {>orleifi Jonssyni i Hvanmif. 



Biaen, 
Ver tilbi8jum ^ig alsta8amil»gi, mikli og voldugi 
gu8, sem r$5ur iifi og dau5a vorum mannanna! 
Y^r bidjum l)ig, a5 l)u fdduriega bendir oss, ad 
bugsa urn vorn afgang, pvi v6r vitum ekki hvenaer 
{m kallar oss ; bendir oss ad bugsa um vora enda- 
lykt, svo ver syndgum ekki 4 mpti t)^r, heldiiryenj- 
umst til l^ess i trunni og kserleikanum, ad li£a eptir 
l)ins sonar Jesii Krists vors frelsara beilaga laerdtimi, 
bans, sem befur lifid og odaudlegleikann i lJ6s leitt; t)vi 
aldrei uppvekur t)u oss eins alvariega til ad bidja 
l>ig ad hjalpa oss i t)essu mikilvaega efni, eins og 
pegar t)eir burtkalla^t, sem lifad bafa i trunni, von-r 

Digitized by Google 



inni og kaBrleikanum guSraekilega, — a5 ver forum 
og gj6rum slikt hiS sama, Heyr |)a5 og bsenheyr i 
Jesunafni, Amen. 



Hei8ru9u og hattvirtu brffiSur! 

j>ar e9 m^r sjalfum, sem hniginn er & efra 
aldur, veitist vi9 {^elta taekifaBri sii hugfr6, ad maela 
fAein or8 a8 skilnaSi yfir moldum mins framliSna 
ver6uga br66ur og saml)j6ns i vingarSi drottins, t)ess 
Oldungsins, sem ^av hefir borid hita og {)unga dags- 
ins, a8 minnast her eins af vorum verSugu 
kennifeSrum i kristilegri kirkju, sem vend hafa truir 
erindsrekar Krists, triiir raSsmenn i J)vi mikla 
umboSi, sem I>eim \ar k hendur faliS af drottni, 
sem veri5 hafa kostgaefnir og sta5fastir i t)eirrihans 
l)j6nustu, mestan hluta sfinnar, til endadaegurs; pk 
koma m^r i hug or9 spamannsins i Daniels sp&- 
ddmsbdkar 12. 3. »Hinir trufostu munu lj6ma 
sem himingeislar, og t^elr, sem m6rgum 
hafa Yisad a rettan veg, munu skina sem 
st]5rnur himins um aldur og sefi«. 



^ nHinir tnifostumunu lj6ma sem himmgei8lar«. 
j>eir, sem me8 triimennsku og kostgaefni i sinni prest- 
legu kSUuii hafa \eri8 druggir og 6l)reytandi f J)vi, 
a8 benda k veg «annleikans, i8nir og 6trau8ir verka- 
menn i \ingar8i drottins frdmorgni til kvCldrdkkurs 
lifsins; t)eir, sem i sannri tnj, einlaegum kaerleika, 
og gla8ri von hafa synt dvexti triiarinnar i pvl, a8 

Digitized by Google 



30 

vinna avalt meS drvekni og samyizkusemi a5 smu 
detiunarverki ; i sannri tru, segi eg, sem byggd er 
a 6dau51egleika salarinnar, og borid hefur heilnsma 
&vexti 1 t)essu jarSneska lifi, sem ekki fylgja sjalf- 
byrgingsskap heimsins, heidur finna, ad |)ekking sin 
er 6n6g, og vita, a5 speki hinna vitrustu verSur a5 
heimsku, ef bun er ka truar, t)egar a hana skin lj<3s 
bins algjorda sannleika, sem Ijomar jafnskirt fyrir 
ollum. 

f sannri tru — sagSi eg, — sem ekki hylur 
sig i bjupi hrsesninnar, beldur kemur aetid fyrir eins, 
i sameiningu vid {)aDn, sem er vegurinn, sannleik- 
urinn og lifl5, svo bun fyrst veikir, og svo sigrar 
afl bins spillta edlis, og tekur burt farart&lman til 
himinsins, me8 {)vi ad gjora lifsins bol l^ttbaert og 
biturleika dauSans a5 ssetri unun og gleSilegum 
inngangi til lifsins. 

j>eir sem — sag8i eg — i einlaegum kaerleika 
syna Jafhframt bid sdsta frumafl tniarinnar i {)vi 
a8 bafti visaS mOrgum 4 rattan veg; ]^yi andi kar- 
leikans er a5 Erists vitni bin einasta r6t, ^em allar 
kristilegar dyggSir spretta upp af, .fvi s& sem er 
st58ugur i ksrleikanum, bann er i guSi og gu8 i 
bonum. 

Hvi munu ]fk ekki l>essir »skina sem bim- 
insins stj5rnur urn aldurog ®fi«, ^egar t>eir 
bafalifaSog d&iditrtinni og ksrleikanum, medhinni 
glo6u von, sem stutt befur truna i pvi, ad bin gudlegu 
fyrirheiti uppfylUst, svo l)a8 sem byrjaS er i triimii, 
er frambaldiS i kserleikanum, og endad i vonimii, 



d by Google 



31 

— hyi munu ^essir ekki vera fuilvisair eptirkomandi 

^seda fyrir Krists verSskuldan. 

Ad |)etta veitihinum truafia t)oiinmffidi i l)raut* 
nm, endumaeringu i Yeikindum, hugsvolun i dauda, 
er efalaust; l>vi J)rautir lifsins verda |)a ekkert a5 
reikna in6ti hinu himneska, heldur blasir himminn 
yid honum i voninni, svo hann sj4i vid Ijds truar- 
jnnar pann stad, sem firelsarinn hefUr olium truufi- 
um fyrir biiifl, t)ann sta5, til hvers hann er a und- 
an OSS farinn, og v^r eigum a eptir a5 fylgja. 

j>essi vor glafla von getur ekki brug5izt, t)vi 
heiiagur andi fyrir upprisu Krists er pantur arfleifSar 
Torrar, l>angad til iausnin kemur. 



Nu er Iausnin komin, glefiiieg lausn fyrirjjess- 
um vorum merkilega Krists J)enara og jiibilkennara 
s^ra Joni Matthiassyni, semnuhvilir framlidinn ina- 
an fessarar likkistu. I>a5 hefur i aminnstum or6- 
mn minum vakad fyrir mer, sem eg hafSi bsedi um 
hann heyrt, og eg gat aptur t>ekkt af okkar skamm- 
vlnnu samfyigd h^rna megin ; svo eg {)arf eUd n&r 
kvaemrar heimfaerslu l)eirra fyrir ySar kaerieika. En 
t)ad verdur ekki sannara um hann sagt, ne bans 
minnzt a annanveg, en ad hann hafl verid trurum- 
bodsmaSur Krists i bans riki h^r i jordu, i t)vi ad 
visa morgum & rattan veg, isannri tru, iein- 
tegum kffirleika og glaSri von. Ad hann hafi verid t)eim 
hffifliegleikum buinn, g&fum, hreinskihii, einurd og 
• fusum vilja, sem hlytur ad lysa . fr& innra mannihin^ 
trurskna Krists t)6nara, var vafalaust; pyi hann var 



d by Google 



32 

svo innlifadur si'nu setlunarverki, sinni kolhin, m«5 
staSfastri trufesti og arvekni. Gu5s heilaga or5 og 
andi syndi sig svo grodursett i hjarta bans til ad 
aminna og raSieggja, vandlseta og sannfaera; bans 
unun bafSi veri8 a8 ffaeda fafr68a, a6 aSvara villu- 
rafandi, bugga breiida, sty5ja reikandi, ogreisafalbia 
a fsBtur. I>essari b'fs stefnu og b'fs yndi lysti hann 
sjalfur fyrir mer, avail minnugur frelsarans orda: 
wfyrirgefid, svo muny6ur fyrirgefiS ver5a«, me8 J)vi 
bans vanalega ordtseki: »mmn ef brasar breyskur 
brodir, bsta lat mig ur med g6du«. 

Ekkiletbann bifast fyrir andkostum skynsemis- 
truarinnar, eins og ^6 4tti s^r sta5 bja albndrgum 
jf^aman af prestst)j6nustu bans, beidur var bann 
bjargfastur i vorri evangelisku kristilegu tru, Jivi 
bans framgjjBga var i broSurlegu litillaeti og einlaegri 
tru og kserleika, vld bvem sem var ad skipta. Ekki 
gat bann bryggd litiS & neinum i daglegu lifi, svo 
hann ekki bugsvalaSi i ordi og verki. Hans unun 
var a8 gleSja vini og gesti, t)urfandi og bagstadda, 
eg tala ekki urn skylduraekt bans til astvina sinna. 

Margt matti bann — eins og flestir — OrSugt 
reyna um aeflna; en bfleSi bafSi gu8 gefiB bonum 
mikinn silar-styrk, og 5flgan styrktar-engil i stridi 
forlaga, J)ar sem kona bans er, or6iagt kvennval, 
sem a 41ika baum aldri og bann var, mi me6 sokn- 
uBi bans, J)reyir a8 gu8s vilja og l)rair sinn iausn- 
artima og samvistir i ssiunnar biistoSum sinna bed- 
an burtfornu dstvina. 

Hun spar5i bvorki fyrst n6 seinast sina na- 



d by Google 



kvaemu og 6t)reyttu aShjtikrun og aSstoS vi5 sitt 
ektahjarta, og nu seinast langt framyflr krapta hennar. 

En, 1)6 bann msetti margt or5ugt reyna urn sefi 
sina — eins og k var vikid — audnaSist honum 
eins lika mdrg gle5i urn aefina, t. a.ni. su, erfagn- 
aSarrikust verdur k eiliarunum, barnalanid; aS vita 
af g65um og uppbyggilegum bornum, hverju i sinni 
stett, og h'ta mannv«nleg bamabOrn k sidsamlegri 
1/fsstefnu. 

iEflatri5i bins framli5na em fessi bin belztu^: 

Ja, eg vildi taka t)a8 gldggar fram, a8 bann 

me5 konu sinni flutti binga5 a8 Hjar5arbolti snemma 
sumars 1858, og var t)ar til ddnardaegurs i miklii 
eptirlaeti og istu6iegum sonarfa5mI6gum, svo fagaett 
mun vera a5 hitta adra eins sonar&st og umhyggju 
fyrir anaegju og |)6rfum foreldra, eins og bann syndi 
{>eim. 

S^ra J6n, sem veriS hafdi heiisng^Sur og breysti- 
mafiur, tok t)ungar s6ttir me5 koflum baedi seinast i 
Amarbffili, og eptir ad bann fluttist buigaS ; Id bann 
{)unga sottarlegud naestliSnu vori, svo flestir bugSu, 
ad mundi draga bann til bana; en bann bresstist svo 
aptur med sumrinu, ad bann gat baftskemmtibreifingar 
k besti, og vard eptir aldri hraustur ad sj4. Pr6- 
dikadi bann med fuUu andlegu Qori, ^k flmmtugiir 
kennifadir, i kirkju sonar sins. 

Banalega bans bbfst 28. f. m., og voru ^k eng- 
ar tilraunir sparadar til ad l^tta bans t>ungu s6tt og 

1) Bin nierkusta atrial voni h^r hofb upp, eptir sfligripi 
bins framlilbna, sem prenta)5 er al{» framan. 



Digitized by Google 



34 

hlutaSeigandi Iceknir s6ktur til bans; linadi honum 
nokkud fyrst, en br&tt {)yngdi honum aptur, svo 
hann med konu sinni 3. |). m. — eptir sjalfs hans 
r&Sstdftin — t6k |)j6nustu heilagirar kvoldmaltifiar af 
s^ra Gudmundi d Evennabrekku ; hinn 9. s. m. tiSk 
sonur hans hann til bffinar i kirkju sinni, en t>ann 
11. 8. m. andadist hann. 



f>a5 var almenningsromur hfer fymim af Vest- 
fj6r5um, a5 s^ra Jon vaeri gafumaSur, en framur- 
skarandi stunduU og arvakur i sinni emb9Bttis|)j6n- 
ustu, l>egar hann l)j6nadi 'i senn baedi £yrar- og 
Adalvikurbrauduni. Eins f6ru margar sogur paSan 
af hreysti hans, {)rekvirki og sjomennsku , |)Yi hann 
var {)ar formaSur, adur en hann tok prestsvigslu, 
svo l)a5 er l)ekkjanlegt a 511u, sem um hann hefur 
heyrzt: ad hid gamla Nordmannabl6d hafi flotiS 6- 
meingad f aedum hans, ad hreysti, hugrekki og 
edallund. 

Styrkvustu Oflin alsherjarldgum 

er hinum somu i alheimi h&S, 

ftvalit sdlbjdrtum inndaelum dOgum 

ad una sifellt enginn & r&d; 

t)ad sem v6r dttum, og gladir nutum, 

(idfleyg breyting brifur oss fvL 

Ad alfodurs radi eitt sinn v^r hlutum, 

& bak saknandi opt megum sj&. 



I>eir, seml)annig hafa verid tnifastir og 6I)reyt- 
andi i koUun sinni til andlegra og likamlegra heilla 



d by Google 



35 

f6sturj5r8 sinni, visa8 morgum drettan veg — enda 
sem hropandi rodd i ey8im6rku 4 stundum — ekki 
einungis med kenningum, heldur sem fyrirmynd i 
fogrum dvOxtum truarinnar og kserleikans; l>ess]r 
lj6ma sem himingeislar, og t)essara ndfnum 
a sagan ad halda^lopti, svo |)eirra minning skini 
sem stjornur himins um aldur og sBfi. 

Ver stondum her, astvinir og vinir hryggvirvi5 
likkistu vors framliSna, 1 saluhjalplegri von syrgjandi 
sem kristnir, en ekki sem ^ek, er enga von hafa. 
Ver J)6kkum gu8i, a8 hann hefir vel og lengi latid 
l)ennan vorn sam^jon, sem nu er inngenginn i bans 
fognufi jvinnai riki sins sonar. Geymum minningu 
bans i |)akklatum hjortum ogiheiSri. Ldttu, drott- 
inn! vaka fyrir oss bans daemi og fyrirmynd, bvers 
i sinum verkabring, og vonglaSa framganga i voru 
aetlunarverki, a8 ver faum gjort J)a8 i gu8i, J)anga8 
tU sagt verSur: »gjor reikningsskap t^innar ra8s- 
mennsku«; enpoknist per brattad kaila oss b^dan, 
t)a faemmst ekki nndan {)inni kallandi raust, sem er 
ksBrieikans, af pvi v^r vitum, a bvern v^r triium, a 
j^ig drottinn Jesu! og munum t)a8, sem |>ii beflr 
sagt: »A8 ef ver fengjum triinni baldi6, skyldum 
ver lita d^rd gu88«. Amen. . 

H^r vi8 sklljumst 

og hittast munum 

a fegins-degi fyra, 

drottinn vor gefi dau8um r6, 

hinum likn er iifa. 



d by Google 



36 



LfKILEDA, 

flutt af s^ra Benedikt £. Gudmundsen a Brelda- 
b61sta5 & Skdgarstrond. 



Baen. 
Ddsamlegur ert ^u drottinn vor gu8 i 6Iluin 
tmum verkuml AUt, sem t>u skapaSir, lei8irj)u iH 
fullkomnunar, hva8 eptir sinu e61i; J)u kallarmann- 
inn ta lifsins, og eins og t>u gefur hans likama voxt 
og vi6gang, svo gefur ^n einnig hans salargdfum 
|)roska og framfor. |>a, sem triilega halda s^r til 
{)in, blessar {)u svo, a8 I)eir megna a8 firamkvaema 
mikla og g68a hluti, {)vi l)inn kraptur er i breysk- 
um mattugur, J)u laetur t)eirra fogru daemi skinaoss 
ta eptirbreytnis, og gefur J)eim saelan sigur yfir 
sorg, synd og dau8a. Amen. 



J6hannes gu5spjaUama5ur getur |)ess i 1. kap. 
gudspjalls sins, 48. v., ad {^egar Jesus s& Nathanael 
koma ta sin, hail hann sagt: nSjal (tessi er sann- 
urfsraeliti, i hverjum engin B\ik eru fundin! Jesiis 
gat med sanni vitnad t>etta um Nathanael strax og 
hannleit hannaugum; ]^yi fyrirhans alskyggna auga 
var eins bert innra dstand mannsins og hugsanir 
hjartans, eins og hid ytra skapna5arlag likamans. 
y^r skamms^nir menn par d m6U sjaum a5 visu 
hina ytri mynd h'kama mannsins, og getum, ef til 
vai, i vonimar af t>eim ytri svip, hvemig t>eim innra 



d by Google 



37 

manni muni h&tta5 ; en t)ad er ekki nema oviss g&ta, 
sem enginn ma treysta: Hitt er areidanlegt, sem 
drottinn vor kenndi: »Af Jieirra dvoxtum skulu5 f^r 
l)ekkja l>a; l>vi spillt tr^ getur ei bori5 g65an &- 
\6xt, og gott tr^ getur eibori5 vondanav5xt«. Vild- 
um ver J>vi segja ' um einhvern mann af |)j65 vorri, 
er OSS baeri i fyrsta sinn fyrir sjonir, likt og Jesus 
sagdi um Nathanael: {lessi er sannur fslendingur, 
i hverjum engin svik eru fundin; |)a vaBri (lad omerk- 
ur d6mur, hversu mikid gott sem oss virtist svipur 
bans og ytri asynd boda. f>ar a m6ti t)egar vir 
{)ekkjum lif mannsins af eigin reynslu, annara sogn 
og einkum af verkum bans, um laugan aldur, og 
})etta allt vottar trumeunsku og falslausa breinskilni 
hjartans, ^a er oss 6bsett a5 gefahonum hlsanvitn- 
isbur5 og Jesus gaf Nathanael, ad taka oss i munn 
or5 drottins vors, og segja: |)essier sannur fslend- 
ingur, i bverjum engin s\ik eru fundin. En riaer 
skyldum v^r geta sagt petta me5 fullkomnari sann- 
faeringu, en yfir likklstu {^essa frombjartada fram- 
liSna; J>vi h^rerum v^r fyrst komnir a5 fuliri raun 
um, hver ^essi maSurinn var. Eg vil fvi talal)essi 
or5, svo sem 1 nafiii aliravor: sja, h^r hvflir 1 {)ess- 
ari likkistu andvana likami Jonsprests Mattbiasson- 
ar, er var sannur fslendingur, i bverjum engin svik 
voru fundin. Ekki efa eg, ad allir menu, er {)ekktu, 
verSi m^r samddma i l)vi, ad fyrnefndur dMungur 
baedi bafi veriS sannur Islendingur, o: einn aft)eim 
trufDstu, einOrdu, bugprudu og l)rekmiklu Islending- 
um, og ad f honum hafi engin svik veriS fundin; 



d by Google 



38 

en vera ma a5 einhver hugsi : l)ad er ekki mikiS 
mielt, ^6 ei flnnist svik i manninum ; en i l^eirri mein- 
ingu mun drottinn vor hafa farid ^minnstum ordum 
um Nathanael, ad honum |)6tti hann hafa t)a kosti, 
sem hann yfldi ad allir Gydingar hefdu til ad bera, 
l>egar hann kallar hann sannan Israelfta, |). e. eins 
skapi farinn, eins og hver Israeliti stti a5 yera^ eda 
eins og t)eir godu, gudi l)6knanlegu menn hdfdu 
vend, er fyrrum lifdu medal Israelslyds ; ^vi mun og 
enginn skynsamur madur, sem sannleikann elskar, 
motmsla, adfromt og falslaust hjarta, i hverju eng- 
in svik era fundin, s^ hinn bezti grundvdilur allra 
dyggda, frjofsamasti akur til ad f6stra og naera aUa 
g6da ^vexti; {)vi er betra ad bera |)ennan \itnisburd 
albra gddra og sanngjarnra til grafarinnar : ad i mann- 
inum hafi engin svik verid fundin, en fagra gull- 
krossa og tignarm^ki, ef hann brestur. 

Ad eiga |)ennan vitnisburd i samvizku sinni, hja 
drottni gudi sinum og ollum godum sanngjOmum 
mdnnum, er til t>ekkja, er hinn bezti og heilladrjug- 
asti audur; en hversumiklir og utbreiddir Avextimir 
verda, J>6 grundvoliurinn s^ g6dur, er mjdg undir 
t)vi komid, med hverju salar- og likamslireki guO 
hefur utbiiid manninn, ogtilhvers hann briikar hann 
i heiminum. 

f>egar g6dur gud hefur utbi^id l)annmann, sem 
geymir prettalaust, trufast hjarta i sinu brjdsti, med 
miklu s41ar- og likams|)reki, og sett hann ij)ast5du, 
i hverri honum gefstkostur a, ad framkvfiema mikla 
hluti, ^a raetast d sUkum manni ord Dam'els spd- 



d by Google 



39 

manns, er hann tekur syo til or9a isinnar spad<}ins- 
bokar 12. kap. 3. v.: »)|>eir tnifostu munu lj6ina 
sem himingeislar, og t)eir, sem morgum hafa visaS 
a rattan veg, munu skina sem stjOmur um aldur 

og ffifl«. 

S^ra Jon sal. Matthiasson hafdi veriS frdSleiks* 

madttr a yngri drum; af asj6nu bans skein hrein- 

lyndi og einurS, sem ^6 blandadist med vidkvsemni 

og blidu; afburdarmadur var hann ad afli, snarraedi 

og ollu likams t)reki. I>eir, sem ad nokkru hafaheyrt 

bans getid a yngri arum, minnast {)ess yel, ad hann 

var bradgjor i sesku, fyrr fuUkominn ad afli ogdrsedi 

en vetratali, enda gekk hann allt M 16 ara aldri, 

jafnt binum roskustu monnum i allshattad erfidi 

bffidi til sjos og lands, t>vi varla I)urfti bonum bug- 

aradfr;^ja, hvad sem reyna skyldi. |>6 hann vaeri 

snemma til mennta settur, vann hann med atorku 

a sumrum, og lagdi l>ad ei nidur, ^6 hann befdi 

aflokid skdlalffirdomi. Hann t)6tti |)d hinn fyrsti og 

druggasti formadur i sinu byggdarlagi. {>o hann 

brddumfengi litid prestakail, mun hann hafa ordid ad 

syna sama J>r6tt, sOmu bugprydi og karlmennskustorf 

fyrstu dr biiskapar sins, t)vi brdtt gjordist hann bam- 

margur, atti litid f^, og hafdi litii embaettislaun. En 

bans syikalausa, trulynda hugarfar, sameinad likams- 

breysti og salarjireki, vann sigur, med guds adstod 

k ollum l)rautum og erfidi, Hans biistorf voru J)vi 

aetid i gddri reglu, svo hann matti jafnan telja med 

binum beztu biimonnum. Bygdi hann upp og bstti 

stOrum J)au prestakoU, er bonum voru veitt, jafnvel 



d by Google 



40 

^6 hann alia aefl vaeri sd gestrisnismaSur, a9 hann 
i ^eitri dygg8 trautt atti sinn jafningja, ^\i I)a6 var 
hans Ijfs yndi, adgledja oghressa, a5 mettahun^r- 
a9a, gefa I)yrstum ad drekka, og baeta l)orf J)eirra, 
er hann heimsottu. I>etta munu allir sanna, er a 
hans heimili komu seint edur snemma alia stund 
me5an hann atti husum ad rada, og hi5 sama lund- 
emi5 votta5i sig hja honum til banadaegurs. 

Sin morgu bom uppol hann oil til skynsamlegs 
dugnadar, |)rifna5ar og reglusemis, svo t>au ga^ti 
ordid s6mamenn i sinu standi, og gaf gu5 honum, 
ad hann, eins i t>vi og odru, var sannur hamingju- 
madur. Fair munu t>eir, sem a vorum dogum hef- 
ur audnazt ad eiga og uppala fyrir fddurlandidjafn- 
marga dugandis syni, i ilestum greinum Mba^ra, 
hvern i sinu standi. En l)egar |)ess er getid og 
margs annars, er heidrar minningu vors vinar, ber 
l>ess ad minnast, ad gud gaf honum strax a ungum 
aldri g6da, trufasta medhjalp, I>4 reglusOmu, g65- 
hjdrtudu, og 6t)reytanlegu konu, sem alltvann hon- 
um til heilla og soma, og kemur t>ad ^6 hvergi 
meir fram en i bamauppeldinu ; bun veik ei heldur 
fr& hans banasaeng, og fylgir nu liki hans tU sidustu 
hvildar. f>eir, sem nidur-sa med tarum i dyggdar- 
innarog tryggdarinnar {)j6uustu, munu uppskera med 
fdgnudi f dyrdinni hja gudi! 

{>6 s^ra Jon sal. vaeri stakur atorkumadur, or- 
uggur til allra starfa strax fra aeskualdri, og allt af, 
medan {>orf hans krafdi, gleymdi hann t)6 ekki ad 
efla og naera sina andlegu krapta. Snemma var 



d by Google 



41 

hann til mennta settur, og iingur kom hann i skdla; 
en 1)0 hann vaeri basdi ungur og Qormikill, lagdi 
hann svo mikla alud a IserddmsmeDntir, og s^ndi ei 
mifiur kapp og fylgi i t)vi, a6 vera hinn fremsti, i8n- 
asti og otulasti af sinum lagsbraeSrum, i pyi, a5 nema 
t>a5, sem nema skyldi, en i likams-erfidi og atorku, 
ad hann var ur skolanum utskrifadur eptir 5 ara 
tima meS hinum bezta vitnisburSi, SiSan stundadi 
hann i nokkur kr jafnsidis atorku og Iflerdom, en 
var prestvig6ur fyrri en hann hafSi aldur til a6 log- 
um, me5 biskups-leyfi ; 1)6 hann {)asetti erfidastddu, 
sem eg fyr aminntist, gleymdi hann aldrei ad rsekja 
laerddmsmenntir, lesa nytsamar baekur, og leggja al- 
ud a slnar kenningar; t)essu h^lt hann &fram alia 
sina longu embaettistid, og |)6 hann vaeri busyslumadur 
mikill, 16t Jiann SBtid sinar embaettisskyldur hafafyr- 
imimid, en vann ad hinni syslansinni i hjdverkum, 
hann nadi ogt)vi alrsemi, ad hann vsrieinn afjieim 
merkustu klerkum, og pd mer yrdi ei pess audid 
ad heyra hann pr6dika, hef eg ^6 sed a prenti snilli- 
legan vott t)ess, ad hann vai* agsetur raedumadur. 

Ekki l)ekkti eg s^ra Jon s^. ad sjon, fyr en 
hann var ordinn roskinn madur, og engan nakvaem- 
an kunningsskap eda umgengni hafdi eg vid hann 
fyr en a bans sidustu arum; t>o gat mer ei dulizt, 
ad madurinn hafdi raekt menntir, baedi maifraedi og 
sagnafrsedi, og mest kennimannleg visindi um lang- 
an aldur. En einkum fannst m^r til bans frdma, 
kaBrleiksrika, kristilega hugarfars, sem var ordid svo 
aefti|)vi, ad stj6rna sinum annars akofu, |)rekmiklu 



d by Google 



42 

geSsmunum. Af l»vi skil eg, ad ei mun of sogum 
sagt, a6 honum hafi yenb einkar yel gefl5 a8 semja 
milli manna og ssetta sandur^ykka, hvem starfa hann 
hafSi og mjog lengi a hendi med soma. 

Af t)vi faa, sem eg hefl h^r tali5, vona eg a8 
|)aS s^ t>6au8sed, aSdsemi |)essadrottinstruat>jdiis, 
hvers andvana Ifk liggur i likkistu t)essari, og verk 
hans, ad honum lidnum, lj6ma sem fagrir himingeisl- 
ar. Auglj6st er t)a8, a5 hann visaSi morgum a rett- 
an veg, med siyollum sannleikskenningum, fogrum 
fridarbodskap, og s&ttgjamlegum fortOlum. Honum 
var mikid gefid, enda neytti hann t)e6S trulega. Hans 
minning er l>vi sem fOgur stjama medal Islands 
sona, er skin eptir hann lidinn, og mun fyrir hans 
aSstoS, sem er byrjari og fullkomnari alls gods, 
«kina medal hans afkvaemis, medan land byggist, 
4>g teirra, er hann visadi 4 rettan veg, um aldur og 
aefl. Honum var mikid gefld, en hann kannadist 
vid og eignadi ser ord postulans: »af guds nad er 
eg, {)ad eg er«, og hans nad fylgdi honum til sid- 
asta andartaks og fserdi mikinn ivdxt. 

Hann lifdi sem hetja, og do sem hetja Krists 
i trii og von. Nii Ijomar hann sem fOgur stjama i 
flokki Krists utvdldu hetja, um aldur og ad eilifu. 
Amen. 



d by Google 



43 
4. 

SONARKVEDJA, 

flutt i nafni sera Pals Jonssonar Matthiesen, af 
sera Gudmundl Einarssyni 4 Evennabrekku. 



l^ad og fridur vors himneska foSur se med ydur 
olluni i Jesii nafni. Amen. 

Elskanlegir ! leyfid m^r ad tala f&ein ord, &8ur 

en petta lik er borifl lit til sinnar hvildar i helgu8- 

um gudsbama reiti. H^r 4 medal vor er hjarta, 

sem berst |)ungan ; h^r er sal, sem gagntekin er af 

djupri hryggS ; h^r ersonur, sem langa6i mjogtil 

ad minnast ad hinnsta sklbiadi vid sinn hjartkdBrasta 

fodur, med sonarlegri kaerleikskvedju; hann langadi 

og svo til ad sameina sinni kvedju, kvedju astfol^uma 

systkina n&laegra sem Qarlaegra. En hannvissi ekki 

neina bryggdin mundi vama s^r mals ogharmurinn 

hepta sin ord. f>ess vegna heflr hinn harml)rungni 

sonur maelzt tilj>ess afmer, ad flytjafyrir sinahdnd 

dstvinakvedjuna hinum framlidna fodur ad binnsta skilnr 

adi. Br6demisskyldan bydur m^r ad gjOra tilraun- 

ina, ]^6 ad eg finni vanmatt minn til {)ess; eg finn, 

hve ofser eg em til t>ess, ad geta sameinad bugsun 

mina bugsun astvinanna, eda fundid verdug ord, 

sem vid eiga. Botin er, ad I)er, harmandi vinir, 

getid med sjalfum ydur framborid l)ad andans maj 

i bjdrtum ydar, sem bverjum er Ijiifast og tilfinning^ 

um bans sambodnast, medan eg i nafni mins elsku- 

lega embaettisbrodur reyni til ad vinna ad J)eirri 



d by Google 



44 

broSemisskyldunni, a5 kveflja i hinnsta sinni, fyrir 
bans bond, l)enna vorn framliQna samt)j6n i drottni 

Hi6 fyrsta sonarlega skilnaSaravarpid^se J)d folg- 
15 i: J)akklaetinu. 6 hversu margt hefir ekki 
vel uppfraeddur soniir a8 J)akka astrikum fo5url 
f>akklaetis tilfmningarnar vi8 binn jarSneska foSurinn 
ganga naest {)akkl8etisskyldunum vi8 vorn bimneska 
fo6ur. Fyrir salarsjon ^essa elskalidi sonar stendur 
nu skirt afmalad, bversu a8 bann, sem ber liggur 
lik, 61 f66urlega onn fyrir s^r i barnaBskunni, efldi 
framfarir sinar ogmenntun a ungd4nisarunum, vildi 
ser allt bid bezta, og vann a8 J)vi a fuUorSins aldr- 
inum, ja, b^lt sinni fodurlegu k^rleiks astudofoJsk- 
adri i andlMid fram. I nafni barm|)rungins sonar 
flyt eg t>er, J)ii framliflni me5br68ir, bina bjartfolgn- 
iistu takklaBtiskv«8ju fyrir aliar^bmar morgu og miklu 
fd5urlegu velgjdrftir, sem ^n veittir bonum. 

Hi5 annad sonarlega skilna8aravarpi5 s^ fdlgid 
i innilegustu: fyrirgefningarbon. Skyldur 
barnanna vid foreldrana era svo baleitar, a8 enda 
bin beztuborn gefa ekki fuUnaegt t)eim, sem skyldi. 
I>a8 er ekki auSunniS verk, ad greiSa bina gomlu 
skuldina og fuUnaigja 4. bo5or5inu. fessi sonur- 
inn finnur lika til {)ess me8 sarum trega, ad ser 
bafi margt afatt or8i8 af vanmaBtti, af atbugaleysi, 
af |)ekkingarskorti, enda {)6tt su meSvitundin gleSji 
bann, a5 bann bafi aldrei viljadm65ga sinn elskada 
f08ur af asettu ra6i; a8 bann bafi bvorki blift ti8 
sinni, kroptum si'num n^ efnum til a5 styrkja bann 
og gjora bonum til vilja. Allt um |)a5 kannast bann 



d by Google 



45 

vl8 ofullkomlegleika sinn og skort & fuUneegjugjord 
skyldna sinna; J)etta aflar honum nii hryggSar og 
liann vildi alls hugar feginn, ad slikt vaeri ekki ad 
finna. Sonn tregatar fra hvormum angrads sonar, 
er nu vaeta moldir framliSins fo8ur s^u t>vi talandi 
vottur um hjartheita fyrirgefningarbon. 

Hi6 priSja sonarlega skilna6ardvarpi8 se: von- 
arfull blessunaroska kveSja. f)u himinsprottna 
vonl vert J)u enn af nyju velkomin i harmt)rungin 
hjOrtu; i6.t t)u J)ina lifgjafargeisla brjotast enn af 
nyju svo fagurlega i l)eim sorgarskyjum, sem h^r 
liafa dregizt saman, ad hinn gudfagri fridar- og sig- 
urhrossbogi myndist i J)eim, a hverjum stendur rit- 
ad: »daudinn er uppsvelgdur i sigur«. Med l)e8sa 
ununarriku sjon fyrir augunum flytur nu blittbless- 
uiaaroska 4varp fra anda sonarins til anda fodurs- 
ins 1 andaijina heimkynnum, og hailn gripur til t)eirra 
blessunaroska, sem aedstar eru og hatignarfyllstar, 
hani/ gripur til hinna drottinlegu blessunarorda og 
maelir andans mali fyrir minn munn: 

Astkaeri framlidni fadir! Drottinn blessi ^inar 
jardnesku leyfar og vardveiti l)8er i skauti jardarinn- 
ar til vegsamlegrar upprisu; drottinn Idti sitt blida 
nadarauglit skina skaert yfir t)inni frelsudu sdlu og 
se henni nadugur; drottinn upplypti smu dyrdar- 
augliti yflr |)ina sivaxahdi fullkomnun og farsaeld, og 
gefi J)6r dsamt oss dllum ellifan frid i dyrdarinnar 
heimkynnum. 

Felum t)^ djiipt i foldar badmi 

framlidinn nd, sem hvflir h6r, 



d by Google 



46 

&8tvin, ur vonim farinn fadmi; 
flogin bans ond 1 hsedir er, 
hiin horfir J)a5an hp til vor, 
sem harma — J)essi fetum — spor. 

Hun biSur nii sinn bli5a drottinn 
blessaSan oss ad veita styrk, 
k OSS syna sinn astarvottinn, 
einkiim ^k leiSin ver5ur myrk ; 
bun bidur ^onn, sem bar sinn kros» 
i boll lifs ad bugga oss. 

f>u sem upprisan ert og lifi5, 
Astriki Jesiij berra minn, 
i gegnum dauSans dapra kifid 
dyr5ar lei8 oss f f6gnu8 J)inn, 
og veit t)ar fdum vora a8 sjft, 
sem valdid dau5ans sleit oss frd. 
Amen. 



Sotigib: tir kirkjo og yflr fruf : 

S41mab6k Nr. 225. 

tti grr.f til ktrkju: 

SAlmaLok Nr.231, 7—8. v- 

f kyrkja : 

Salmabbk Nr. 363. 



d by Google 



47 

5.' 
fiRAFSKRIPT 



fl^r er nii kappinn 
af kifs valsvidi 
kvaddur a8 kveldi 
kaup til ad fa; 
gekk hann a mala 
hja mana stol-jofri, 
dyggur og 6ruggur, 
dagur uns |)raut — 

J6n presto MATTHIASSON. 

Hann 
feddist irib 1786, 
vfgfiist iri5 1809, 
giptist &ri8 1810, 
deyW irib 1859, 
hit} 12 bom, hverra 6 Ufa, og in8rg barnabom 

Mffila mi mi sSrhver, 
er mflerfag I)ekkti, 
og iitur hami latinn: 
liggflu i t6\ 
l)ii barst vel hita 
og J)imga dagsins, 

Digitized by Google 



48 

hetja sannkdlluS 
i haettum og ney8! 

2. 

Munu ei margir 
meira Qdri 
salar og likams 
saemdir en hann, ' 
faer I)ess fostur-jorfl 
fagrar boriS 
menjar, ae meSan 
mannheimur sest. 

3. 
HauSurs var hann baetir 
hvar sem dvaldi, 
I)vi dyggS fylgdi drenglyndi 
og dugnaSi greind; 
ASalvik, Eyri, 
Arnarbaeli, 
heppnadist ollum 
ad hafa t)ess not. 

4. 
Geyma hlj6ta gestir 
.gla8ir og hryggvir, 
mattkir og vesalir, 
minningu bans, 
bus 8t65 bans opid, 
bjukrun fram bo5ia 
l)urfandi bverjum 
|)vi sem afi bar. 



d by Google 



49 

5. 
Hvers munu megir 
mannvsenlegri, 
og fegra bera vitnl 
f5durs um &st? 
s^st h^r ei sannast • 
s5gn ens idsa 
gott tr6 ber jafnan 
g60an &v5xt? 

6. 
Eins var hann ollum 
s6ri sem Isegri, 
raungbSur hreinlylulttr, 
r&5hollur, tnir, . 
hann er ^vi hanndauSi 
hjuum og nidjum, 
maka sorgmffiddum, 
og mannvini bveim. 



Su fer bezt gomlum 
8igurk6r6na, 
heiSurs l^egar haerur 
h5fti5 skreyta, 
keppumst pvi Ufa 
Iffi d&9rika, 
aS lifs hei6ri menjar 
Uk andvana. 

6. Torfason. 



d by Google 



50 

ERFILJ6D. 

a. 

Yid andlatsfregn Jons prests Matthiassonar. 



Eenndu mer a6 msBla 
mentagySjal 
orS eptir t&Uausan 
tryggSayininn, 
verSan lJ6dmsBla 
vandaSra betur, 
enn eg einhlitur 
er aS flytja. 
Hraufitlegt er ad bniga 
i hetju sporain, 
verk eptir mikil 
og y5m agasta, 
honum, er hvergi 
& hseli gekk, 
heldur st66 oryggur 
1 hsettu og t>rautum. 
Vegleg var fer5 Jdns 
M v5ggu til graifar, 
mannvalsins miklai 
Matthiassonar, 
veglega vann hann 
aS veglegum stOrfum 
herrans hjarSrasktar 
. a9 hinnsta blundi. 



d by Google 



51 

4. Hefur nu haega 
hvilu buna 
aettraeknum arfa 
eyja Gar5ars; 
fadmar bun ^mn 
er fomra geymdi 
eSli drenglyndra 
Islendinga. 

5. Tniar t6k skjoldinn 
traustri mundu 
fr6mlyndur fullhugi, 
frams^, greindiin 
Var at auSunniS 
areitnis-skeytum 
gu5braBddum gaefurekk 
geig a6 vinna. 

6. Far og fot std5ya, 
ferSamaSur ! 

a ASalvik, Eyri, 

Arnarbaeli; 

t)ar s^rdu t^reks menjar 

ens t)reklynda maerings 

og mann&star maiuiYinar 

m6ti J)^r brosa.. 

7. Heyrir fii og heyrir, 
hann er latinn, 

er bj6 h6r, og baetti 
byggSir J)essar. 
Glaeddi Ijds gaefu 
gladur veitti 

*^- Digitized by Google 



42 

gedsmunum. Af ^vi skil eg, a5 ei mun of sogum 
sagt, ad honum hafi \erid einkar vel gefid a5 semja 
milli manna og ssetta sondurj^ykka, hvem starfa hann 
hafdi og mj5g lengi & hendi meS soma. 

Af ^vi faa, sem eg hefi h^r talid, voaa eg a5 
t)a5 s^ I)6au5se5, addsemi {)essa drottins trua t>j6ns, 
hvers andvana Ilk liggur i likkistu {lessari, og yerk 
bans, a5 honum liSnum, Ijoma sem fagrir himingeisl- 
ar. Augljdst er {)a6, ad hannvisadi mdrgumarett- 
an veg, med snjoUum sannleikskenningum, fdgrum 
fridarbodskap, og sattgjamlegum fortoium. Honum 
var miki5 geitd, enda neyttihann {)e8S trulega. Hans 
minning er l^n sem fdgur stjarna medal Islands 
sona, er skin eptir hann lidinn, og mun fyrir bans 
adstod, sem er byijari og fullkomnari alls g6ds, 
«kma medal bans afkvsemis, medan land byggist, 
og l)eirra, er hann visadi d rettan veg, um aldur og 
sbQ. Honum var mikid gefid, en hann kannadist 
vid og eignadi ser ord postulans: »>af guds n4d er 
eg, t>ad eg er«, og bans nad fylgdi honum til sid- 
asta andartaks og faerdi mikinn dvoxt. 

Hann lifdi sem betja, og do sem hetja Krists 
i tru og von. Nu Ijdmar hann sem fdgur stjarna i 
flokki Krists litvdldu hetja, um aldur og ad eilifu. 
Amen. 



d by Google 



43 
4. 

SONARKVEDJA, 

flutt i nafni sera Pals Jonssonar Matthiesen, af 
sera GuSmundi Einarssyni d Kveimabrekku. 



}iad og fridur vors himneska fofiur se me5 yflur 
oUum i Jesii natiii. Amen. 

Elskanlegir ! leyfiO mer a5 tala f&ein ord, d9ur 

en l)etta lik er borid lit til sinnar hvildar i helgud- 

urn guds bama reiti. H^r & medal vor er bjarta, 

sem berst ])uiigan ; h^r er sal, sem gagntekin er af 

djupri hryggd ; h^r ersonur, sem langadi mjogtil 

ad mumast ad hinnsta skilnadi \i6 sinn hjartkaerasta 

fodur, med sonarlegri kserleikskvedju; bann langadi 

og svo til ad sameina sinni kvedju, kvedju astfolginna 

systkina ndlsgra sem Qarlaegra. En hannvissi ekki 

nema bryggdin mundi vama shr mdls og barmurinn 

hepta sin ord. j^ess vegna he&r binn barm{)rungni 

sonur maelzt tilt)ess afm^r, ad flytjafyrir sinabdnd 

Astvinakvedjuna binum framlidna fodur ad binnsta skibi- 

adi. Brodemisskyldan b^dur m^r ad gjora tilraun- 

ina, t)d ad eg finni vanmatt minn til t)ess; eg Ann, 

hve 6faer eg em til {)ess, ad geta sameinad bugsun 

mina bugsun astvinanna, eda fundid verdug ord, 

sem vid eiga. B6tin er, ad I)er, barmandi \inir, 

getid med sjalfum ydur framborid {lad andans mat 

i hjdrtum ydar, sem hverjum er Ijiifast og tilflnning^ 

um bans sambodnast, medan eg i nafni mins elsku* 

lega embaettisbrodur reyni til ad vinna ad I)eirri 

Digitized by Google 



44 

broSernisskyldunni, a5 kveSja i hinnsta sinni, fyrir 
bans h6ncl, I)enna vorn frainli5na samt)j6ii i drottni. 

Hi6 fyrsta sonarlega skilna5aravarpi5,se t)df61g- 
15 i: t)akklaetinu. 6 hversu margt hefir ekki 
vei uppfraeddur soniir a6 {)akka astrikum fodur! 
{>akklaetis tilfinningamar vidhinn jardneska fodurinn 
ganga naest {)akklaetisskyldunum vid vorn himneska 
fd5ur. Fyrir salarsj6n ^essa elskatidi sonar stendur 
mi skirt afmalaS, hversu aft hann, sem her liggur 
h'k, 61 foSurlega onn fyrir ser i bariKEskuMii, efldi 
framfarir sinar ogmenntun a ungd^msarunum, vildi 
ser allt hi9 bezta, og vann a9 ^vi a fullorSins aldr- 
inum, ja, h^lt sinni fofturlegu kserleiks Astufldfdlsk- 
a5ri i andldtid fram. I nafni harmprungins sonar 
flyt eg t)^r, t)ii framliftni meSbroSir, hina hjarlf6lgn- 
wstu J)akklaBtiskv€9ju fyrir allarihinar m5rgu og miklu 
foSurlegu velgj5r9ir, sem J)u veittir honum. 

Hid annad sonarlega skilnaSarAvarpid s^ f6lgid 
i innilegustu: fyrirgefningarbdn. Skyldur 
barnanna vid foreldrana eru svo haleitar, ad enda 
hin beztubom geta ekki fullnaegt t)eim, sem skyldl. 
f>a6 er ekki auSunnid verk, a5 greida hina gomlu 
skuldina og fullnsgja 4. bodordinu. j^essi sonur- 
inn finmir lika til Jiess me9 sariim trega, a9 ser 
hafi margt afatt ordid af vanmaetti, af athugaleysi, 
af {)ekkingarskorti, enda ^ott su medvitundin gledji 
hann, ad hann hafi aldrei viijadmodga sinn elskada 
fddur af asettu radi; ad hann hafi hvorki hlift ti6 
sinni, krftptum si'num n6 efnum til ad styrkja hann 
og gjora honum til \ilja. AUt um t)ad kannast hann 



d by Google 



45 

vi9 dfullkomlegleika sinn og skort a fullnffigjugjorS 
skyldna sinna; t)etta aflar honum nii hrygg5ar og 
hann vildi alls hiigar feginn, ad slikt vseri ekki ad 
finna. Sonn tregatar fra hvdrmum angrads sonar, 
er nu vseta moldir framlidins fo5ur seu {ivi talandi 
vottur um hjartheita fyrirgefningarb6n. 

Hi6 J)ri5ja sonarlega skilna5aravarpi5 se: von- 
arfull blessunaroska kvedja. j^u himinsprottna 
voni vert ^u enn af nyju velkomin i hannl)rungiii 
hjOrtu; i&t ^u ^ina lifgjafargeisla brjotast enn af 
nyju svo fagurlega i t)eim sorgarskyjum, sem h6r 
hafa dregizt saman, ad hinn gudfagri fridar- og sig- 
urhrossbogi myndist i I)eim, & hverjum stendur rit- 
ad: »daudinn er uppsvelgdur i sigur«. Med I)e88a 
ununarriku sjon fyrir augunum flytur nii blittbless- 
uiiar6ska avarp fra anda sonarins til anda fodurs- 
ins i andai^na heimkynnum, og hailn gripur til t>eirra 
blessunaroska, sem eedstar eru og hatignarfyllstar, 
hani/ gnpur til hinna drottinlegu blessunarorda og 
msiir andans m&li fyrir minn munn: 

Astkaeri framlidni fadir! Drottinn blessi {)inar 
jardnesku leyfar og vardveiti J>8er i skauti jardarinn- 
ar til vegsamlegrar upprisu; drottinn 14ti sitt blida 
nadarauglit skina sksert yfir {)inni frelsudu salu og 
se henni nadugur; drottinn upplypti sinu d;^rdar- 
augliti yfir t)ina sivaxahdi fullkomnun og farsaeld, og 
gefi ^hr 4samt oss dllum eilifan frid i d^rdarinnar 
heimkynnum. 

Felum {)& djupt i foldar badmi 
framlidinn n&, sem hvflir h6r, 



d by Google 



46 

&stvin, ur vonim farinn fadmi; 
flogin bans 5nd i haeSir er, 
hun horfir J)a5an hyr til vor, 
sem hartna — t^essi fetum — spor. 

Hun bi5ur nii sinn bli5a drottinn 
blessaSan oss ad veita styrk, 
4 OSS syna sinn astarvottinn, 
einkum J)a leiSin ver5ur myrk ; 
bun bidur ^ann, sem bar sinn kros» 
1 boli lifs ad bugga oss. 

pn sem upprisan ert og IffiS, 
^striki Jesii, herra minn, 
i gegnum dauBans dapra kifld 
dyr5ar leiB oss i f6gnu5 J)inn, 
og veit I)ar faum vora a5 sjd, 
sem valdid daudans sleit oss M. 
Amen. 



Songib: tir kirkju og yHt gruf : 

S&lmab6k Nr. 225. 

-- tti grnf til klrkJu: 

Salmabok Nr.231, 7— 8-v, 

f kyrkjn: 

Sdlmab6k Nr. 363. 



d by Google 



47 

5.' 
fiRAFSKRIPT 



fl^r er nii kappinn 
af kifs valsviSl 
kvaddur ad kveldi 
kaup til a5 fa; 
gekk hann a m41a 
hja mana st61-j5fri, 
dyggur og oruggur, 
dagur uns {)raut — 

J(3N prestnr MATTHIASSON. 

Hann 
faeddist &rib 1786, 
vfgfiist &i6 1809, 
giptist &ri6 1810, 
deyltt Sxib 1859, 
litti 12 born, hverra 6 lifa, og m8rg barnaborn 

Mffila mi nu s6rhver, 
er iMBring l)ekkti, 
og iitur hann l&tinn: 
iiggdu i r6I 
{)ii barst vel hita 
og J)unga dagsins, 

Digitized by Google 



48 

hetja sannkolluS 
i haettum og neyd! 

2. 
Munu ei margir 
meira fjOri 
salar og likams 
saemdir en hann, 
faer J)ess fostur-jorft 
fagrar boriS 
menjar, ae medan 
mannheimur sest. 

3. 
Hau6urs var hann baelir 
hvar sem dvaldi, 
J)vi dyggS fylgdi drenglyndi 
og dugna5i greind; 
ASalvik, Eyri, 
Araarbaeli, 
heppnadist oUum 
a5 hafa J)ess not. 

4. 
Geyma blj6ta gestir 
gladir og hryggvir, 
mattkir og vesalir, 
minningu bans, 
bus st65 bans opid, 
bjukrun fram bodin 
J)urfandi hverjum 
t)vi sem afi bar. 



d by Google 



49 

5. 
Hvers munu megir 
mannvsenlegri, 
og fegra bera vitni 
f55urs um ast? 
s6st h^r ei sannast • 
85gn ens idsa 
gott trfe ber jafnan 
g60an &v5xt? 

6. 
Eins var hann dUum 
s5ri sem Isegri, 
raung65ur hreinlylulur, 
rAShoUur, tnir, . 
haon er ^vi hanndaudi 
hjuum og niSjum, 
maka sorgmaeddum, 
og mannvini bveim. 



Su fer bezt gdmlum 
8igurk6r6na, 
heiSurs pegar haerur 
hdftid skreyta, 
keppum&t pyi Ufa 
Iffi d&drika, 
a5 lifs heidri menjar 
lik andvana. 

6. Torfason. 



d by Google 



50 

ERFILJ6D. 

a. 

Yid andl&tsfregn J6ns prests Matthiassonar. 



Eenndu m^r a6 msBla 
mentagySja! 
orS eptir t&llausan 
tryggSavininn, * 
verSan lJ6dmsBla ^ 
vandaSra betur, 
enn eg einhlitur 
er a5 flytja. 

2. Hraufitlegt er ad bniga 
i hetju sporain, 

verk eptir mikil 
og vdm agaeta, 
honum, er hvergi 
a hsBli gekk, 
heldur st66 Oryggur 
i hsBttu og l>rautum. 

3. Vegleg var fer5 36ns 
fra v6ggu til graifar, 
mannvalsiiiB miklai 
Matthiassonar, 
veglega vann hann 
aS veglegum stOrfiun 
herrans hjardrasktar 

. a9 hinnsta blundi. 



d by Google 



51 

4. Hefur nu haega 
hvilu buna 
settraeknum arfa 
eyja GarSars; 
fadmar bun l)aim 
er fomra geymdi 
edli drenglyndra 
Islendinga. 

5. Truar t6k skjoldina 
traustri mundu 
fr6mlyndur fullhugi, 
framsynn, greindur. 
Var at au5unm5 
areitnis-skeytum 
gu5braBddum gsefurekk 
geig a6 vinna. 

6. Far og fot st65ya, 
fer3ama6ur! 

a A3alvik, Eyri, 

Araarbaeli; 

t)ar s^rdu t^reks menjar 

ens J)reklynda maerings 

og manndstar maonvinar 

m6ti J)^r brosa.. 

7. Heyrir fii og heyrir, 
hann er litinn, 

er bj6 h^r, og baetti 
hyggSir J)essar. 
Glasddi Ijos gsefu 
glaflur veitti 

3* 

'jV Digitized by Google 



5^ 

hjastod I)urf6tidum, 
hjiikrun veikuffl. 

8. Littu be5ju bans 
littu niSja! 

raekiar bans du^aSs 
og raungfiBflis vottr, 
Ieita5u or6r6ms] 
allir munu 
latinn gestgjafa 
gd5an trega. 

9. Loks fmt nfi Mlia 
lima hvilda 

sannauSmjdk, sannkridtiti^ 
sannnefnd betja; 

baBnn er tjr h^imi 
breinskilinn, tryggur, 
andinn i uppbwS 
ta anda f59urd. 

10. Drjiipi meS daggar 
dropa bverjum, 
blessun k bed ^nn 
og Momi skreyti, 
er nftri ^& bugsuti 
a8 niSjar j^inir 
verSi ^r vir6iiigar 
var8i beztur. 

11. H6r skreyttu heifiurs 
bserur t>fnar 

Ijos l)a6, er l^^li 
lundu bjartgWgri; 



d by Google 



53 

nil ef t^r »i^riran^ 
^attur i hoSniy 
of bivrtm augup 
^a awe. 
»2, Fiu-Su i friiSi 
fuUsaeli bro«r! 
fognum, ja samfOgnum 

ofar fk^um 
standa hj& jf61ftr 
stol-Ju)»Qpgi. 

a, Torfa«w. 



Eptir sfera J6n Matthiasson. 



1. 
Or daudans apald felldi 
oldungur hneig til moldar, 
vaen gefst vaerdin Joni, 
\in Krists, Matthiassyni ; 
Saeld himna sorglaust veldur 
sfiella fir6n gu5s t>j6ni, 
heima* a5 himna grami, 
hann piggur fagnaS tryggvan. 

2. 
Her gat hetjtf afi lita, 
hold ])A bar ofar foldu, 



d by Google 



54 

veglyndi veslum s^ndi, 
verkdygguFj Krists und' merki; 
gestrisni gjordi fraegstan 
gdfugmenni, t)ad kennum; 
bond bans var bverjum {)arf^nda 
bjdlpargreifl til reiSu, 

3. 
Hreinlyndiir, vann tryggS vina, 
vel er skartar prudu bjarta, 
bann t>v{ baleitt vinnur 
br68 i dyrSarljiisi; 
bann, sem b;^sti gesti, 
og bjukrun veitti sjukum, 
itur um ellifS hlytur 
unaSsnsegS bja gudi. 

Andrds Qjaltaaon. 



d by Google 



d by Google 



d by Google 



